










Entered according to Act of the Parliament of Canada in the yeat* 
18% by Ólafur S. Thorgeirsson. at the Department of Agriculture: 


Almanak 

fyrir árið 

1915 

sem er þriðja ár eftir hlaupár og fjórða ár eftir sumarauka 
Reiknað eftir afstöðu Winnipegbæjar í Manitoba. 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira. 


TUTTUGASTA OG FYRSTA ÁR 


WINNIPEG 

Útgefandi og Prentari ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 
1914 . 




2 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Á ÞESSU ÁRI TELJAST LIDIN VERA 
FRÁ KRISTS FÆÐINGU.1915 ár 


Arið 1915 er sunnudagsbókstafur: C. Gyllinital: 16. 


Milli jóla og langaföstu eru 7 vikur og tveir dagar. 


Myrkvar 1915 

1. Sólmyrkvi 14. febr.; ekki sýnilegur hér. Hann sést á Ind- 
landshafinu og í Astralíu og verður þar hringmyndaður í mjóu belti. 

2. Sólmyrkvi 10. ágúst; ekki sýnilegur hér. Hann sést í 
austurhluta Asíu, á Kyrrahafinu og á Indlandshafinu og verður 
þar hringmyndaður í mjóu belti. 

Tunglmyrkvi verður enginn á árinu 1915. 


Árstíðirnar. í Vestur-Canada er talið að 

Vorið byrji. 21. marz 

Sumarið. 21. Júní 

Haustið. .... 23. september 

V T eturinn.22. desember 


Tunglið. 

Fylgistjarna jarðarinnar er tunglið. Þverinál þess er 2,163 
mílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,000 enskar mílur. Braut 
sína umhverfis jörðina gengur það á því tímabili, sem alment er kall- 
að tunglmánuður; er það tímabil alment talið 28 dagar, en er í raun 
réttri 27 dagar og 8 klukkustundir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalið. 

Forn-Egyptar skiftu degi og nóttu í 12 kl.-stundir hvoru, —og 
hafa Gyðingar og Grikkir ef til vill lært þá venju af Babílóníu-mönn- 
um. Það er sagt að deginum hafi fyrst verið skift í klukkustundir 
árið 293 f. Kr., þegar sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirin- 
us-musterinu í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 158 f. Kr.), voru kallarar (eða vaktarar) viðhafðir í Róm til að 
segja borgarbúum hvað tímanum liði. Á Englandi voru vaxkerta 
Ijós hötð fyrst frameftir til að segja mönnum hvað tímanum liði. 
Var áætlað að á hverri klukkustund eyddust 4 þumlungar af kert- 
inu. Hin fyrsta stundaklukka (tíma-mælir—sigurverk) í líkingu við 
'þær sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyr en árið 1250. Forn- 
menn á Norðurlöndum töldu fiestir að dagur byrjaði með upprás 
sólar. Aþenumenn og Gyðingar töldu hann byrja á sólsetri, og 
Rómverjar, eins og vér, á miðnætti. 








ALMANAK 1915 


3 


Páskatímabilið. 

Kirkjuþingið í Nicæa, er haldið var árið 325 efjir Ki ists fæðing 
ákvað og leiddi í lög kirkjunnar, að páskahátíðin skyldi ætíð haldin 
vera hinn fyrsta sunnudag eftir fyrsta tungl, er springi út næst eftir 
20. marzmán. Samkvæmt ákvæði þess getur páskahátíðin átt sér 
stað á 35 daga tímabili, nefnilega á tímabilinu, frá 22. marz til 25. 
apríl, að þeim dögum báðum meðtöldum. Þetta tímabil er nefnt 
páskatímabilið. Af þessu leiðir, að ef tur.gl vœri fult 21. 
marz og 22. marz bæri upp á sunnudag, þá yrði sá dagur (22.) 
páskadagur, fyr á ári geta páskar aldrei orðið. Þetta átti sér 
stað árið 1818. En sé tungl fult 18. apríl og 18. apríl bæri upp á 
sunnudag, yrði næsti sunnudagur, páskadagur, nefnilega 25. apríl 
Það kom fyrir árið 1886. 

Páskadagur. 

1915 . 4. Apríl 1918. 31. Marz 

1916 .23. Apríl 1919.20. Apríl 

1917 . 8. Apríl 1920. 4. Apríl 

Sóltími. 

Sólarhringur er sú timalengd,er líður á milli þess,er sólin geng- 
ur yfir a'kveðna hádegislínu,og er það hin eðlilegasta skifting tímans 
En sökum hinnar mismunandi hreifingar jarðarinnar umhverfis sól- 
ina og sökum bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei ná- 
kvæmlega jafn langur tími milli þess, er sól gengur yfir ákveðna 
línu. Af því leiðir að það er lítt mögulegt að setja stundaklukku 
eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, setja menn svo að önn- 
ur sól sé til og að hún gangi með jöfnum hraða þvert yfir miðjarðar- 
línuna. Er sú ímyndaða sól þá stundum á undan og stundum á eftir 
hinni einu virkilegu sól. Er mismunurinn mestur 16 mínútur. Rétt- 
ur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo kallaði 
,,meðal sóltími“ aftur á móti er miðaður við hina ímynduðu sól. 
Til skyringar má geta þess að það er að eins á tveim dögum á 
árinu—á jafndægrum haust og vor—að ,,meðal sóltíma“ og rétt- 
um sóltíma ber saman, því á þeim tveim dögum að eins er buglínan 
eða sólargangslínan yfir miðjarðarlínunni. 

Fyrstu peningar. 

Eins snemma og sögur fara af, var gull og silfur notað sem 
gangeyrir, en lengi vel þektist málmurinn að eins, sem smábútar 
eða duft, og fram á þenna dag eru margir Kínar andstæðir því, að 
nota mynt. A hinum miklu eyðimörkum Afríku er kaupeyrir gull- 
duft í ánsu tali. 

Gríski sagnfræðingurinn Heródót kveður Sydíumenn þá fyrstu 
er slegið hafi gullpeninga og talið er a<5 silfur hafi fyrst verið slegið 
á eyjunni Egina 860 árum fyrir Krist. Á fornmenjasöfnum finnast 
peningar slegnir á Persalandi árið 350 f. Kr. Elzta mynt sem þekt- 
ist í Gyðingalandi var kölluð darisk eða kóngseyrir, eftir Darius 
keisara, var hún slegin um 450 árum fyrir Krist. 







ÓLAFUR s. thorgeirsson : 


'n — 

**! s: g> 

► i> +j c 

-+■» F M -Æ n 
s 5?« > ?»*o i 


§io t - 

u p « 2 Cð 

fe^CÍ7)ÍSÍ 


S* So-g-í* 

aj Cti 1) .5 u 

x tí, > m 


£2 

« E « 

' rt E il 

M § :2, 

1*48 is 

C > 

« - s 

1 Si 

A ^ 3 

C ÍO 

cö § 2 

® 71 3 
H c «ö 


O^IVOXO / MS'3 -+l cc CC O 

^ .H ^ rH 

•z to- z z ------- 

£ O ------- 

& <M ■*+( SO 00 0Ní-H»»0 


miðnættis. Fag’urt. Fagurt veður með frosti. 






















ALMANAK 1915 


5 


Fastastjörnur. 

Föstum stjörnum er skift í flokka eftir birtu þeirra. Stjarna,sem 
gefur frá sér birtu á móts við meðal birtu tuttugu björtustu stjarn- 
anna, sem sjást, er stjarna hinnar fyrstu stærðar (Magnitude) 
Smærri stjörnur en sjöttu stærðar sjást ekki með berum augum. 
fyrstu stærðar stjörnur eru hundrað sinnum bjarari en þær. Með 
berum augum má sjá um 5,000 stjörnur og er tala þeirra í flokkum 
þannig: 

Fyrstu stærðar um 20 Fjórðu stærðar um 425 

Annarar “ “ 65 Fimtu “ “ 1100 

Þriðju “ “ 190 Sjötta “ “ 3200 

Sjónauki, þrjá þumlnnga í þvermál, sýnir um 324,188 stjörnur. 
Flestir sjónaukar notaðir uið stjörnufræðislegar athuganir eru miklu 
stærri og sýna því náttúrlega fleiri stjörnur. 

Bjartasta fastastjarnan heitir Sirius. Hún skipar að réttu 
lagi sess út af fyrir sig. Hún er miljón sinnum lengra frá jörðinni 
en sólin. Hún hefir fyígihnött sem er sjö sinnum þyiigri en sól vor. 
Siríus er fimm þúsund sinnum bjartari en fylgihnöttur hans, en er að 
eins tvöfalt þyngri. Þessi fylgihnöttur fer hringferð sína um Siríus 
á fjörutíu og níu árum eftir því sem næst verður komist. 

Fjarlægð fastastjarnanna er jafnan miðuð við tímann sem Ijósið 
þarf til að ferðast frá þeim til jarðarinnar. Ljóshraðin er um 186.300 
mílur á sekundu. Ljósár er sú vegalengd nefnd sem ljósið ferðast 
yfir á heilu ári. Fjarðlægð stjarnanna er því mæld í ljósárum. 

Fáar fastastjörnur eru svo nálægar að mögulegt sé aðmæla hve 
langt þær eru í burt. Sú sem er næst er að eins þrjú ljósár í burt. 
Aftur á móti er vegalengdin til Arcturus um htmdrað Ijósár. Arc- 
turus er þrettáu hundruð sinnum bjai tart en sól vor; og nálgast jörð- 
ina með fimm mílna hraða á sekúndunni. 

Vega er um þrjátíu ljósár í burt; og nálgast með tíu mílna hraða 
á sekúndunni. Eftir tólf þúsund ár verður hún orðinn pólstjarna vor. 


Stærst í heimi. 

Mesti banki heimsins er Englandsbankinn í Lundúnum; elzti 
háskóli er University College í Oxford, stofnaður 1050; stærsta 
bókasafn heimsins er landsbókasafnið í París, er hefir næstum því 
3,000,000 binda. 

Stærsta leikhús heimsins er sönghöllin í París og er landspildan 
er hún stendur á þrjár ekrur að stærð; stærsta bronze-líkneski er 
standmynd Péturs mikla í St. Pétursborg, er vigtar 1100 tonn. 
Stærsta steinlíkneski er í Japan og er 44 feta hátt; stærsti háskóli 
er í Cairo, þar eru 10,000 nemendur og 310 kennarar. 

Oýpsta kolanáma er skamt frá Lambert í Belgíu og er 3,500 
feta djúp, stærsta skipakví er í CardiíT í Wales, rafmagnslampi 
sá er mest Ijósmagn hefir er í vitanuin við Sidney í Astralíu, en 
stærsti vitaturn heimsins stendur á Cape Henry í Virginía og er 
hann I 65 fet á hæð. 



6 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


Ártöl nokkurra merkisviðburða. 

Fyrir Krists burð. 

Fall Trójuborgar. 1182 

Stofnun Kartagoborgar. 878 

Stofnun Rómaborgar. 753 

Jerúsalem hertekin af Nabúkadnesar... . 588 

Júlíus Cæsar fer til Bretlands . 55 

Eftir Krist. 

Jerúsalem eyðilögð af Týtusi. 70 

Constantínus keisari snýst til kristni. 313 

Rómvurjar yfii'g'efa Bretland. 410 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bardaginn við Hastings.. . 1060 

Krossferðir byrja..... 1096 

Tyrkir taka Miklagarð. 1453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz ..... 1462 

Columbus fann Ameríku. 1492 

England og Skotiand sameinast. 1602 

Þrjátíu ára stríðið byrjar. 1618 

Bretar taka Gibraltar . 1704 . 

Friðarsamningarnir gerðir í Utrecht. 1713 

Frímerkjalögin gengu í gildi. 1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum. 1776 

Fyrsta nýlenda sett á stofn í Astralíu . 1788 

Napóleon Bonaparte verður keisari. 1804 

Bardaginn við Trafalgar. Fall Nelson’s. 1805 

Franski leiðangurinn við Moskva. 1812 

Bardaginn við Waterloo . 1815 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlandshaf. 1815 

Gullið fundið í Californíu . 1848 

Fyrsta alheimssýning haldin í London. 1851 

Dominion of Canada stofnað. 1867 


Til minnis um Island. 

Fyrst fundið Island af Irum á 8 . öld. Af Norðmönnum 86 o. 
Fyrst varanleg bygð hefst 874 . 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af 894 . 

Fyrstu lög og alþingi sett 930 . 

Fyrstur trúboði Friðrik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsti lögsögumaður, Hrafn llængsson, kosinn af lögréttu 930 
Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984 , að Ási í Hjaltadal, 
en það mun sanni nær, að Örligur gamli hafi reist kirkju að Esju- 
bergi nálægt 100 árum áður. 






























ALMANAK 1915 


7 


Fyrstur íslcnzkur biskup, Isleifur Gissursson, 1054 . 

Fyrstur fastur skóli á Hólum, 1552 . 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur kunnur, og faðir íslenzkrar sagn- 
ritunar, Ari Þorgilsson prestur, 1067 , d. 1148 . 

Fyrsta Heklugos er sögur fara af, 1104 . 

Fyrsta klaustur reist á Þingeyrum, 1133 . 

Fyrsta nunnuklaustur í Kirkjubæ í Vestur-Skaftafellssýslu 1186 . 
Fyrstur konungur yfir Islandi, Hákon Hákonarson (konungur 
Norðmanna), 1262 — 63 . 

Svartidauði geisaðl, 1402 . 

Seinni plágan, 1495 . 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólstað í Vesturhópi um 1530 . 
Fyrstur prentari, Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur Lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539 . 

Fyrst prentað nýjatestamentið, þýtt a( Oddi lögmanni Gott- 
skálkssyni, 1540 . ^ 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti, 1552 . 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555 . 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi biskup 1584 . 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk, 1652 . 
h'yrsta galdrabrenna 1625 , (hin síðasta 1690 ). 

Prentsmiðjan flutt frá Holum að Skálholti 1695 , og að Hólum 
aftur 1703 . 

Stórabóla géisaði 1707 . 

Fyrsta Jónsbók (Víbalíns) ke'.nur út 1718 . 

Fyrst drukkið brennivín á slandi á 17 . öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til Islands 1 * 60 . 

Fyrst drukkið kaffi 1772 . 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn 1772 
Fyrstu póstgöngur hefjast 1776 . 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmannahöfn 1779. 
Akveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skálholti til 
Reykjavíkúr 1785 . 

V T erzlunareinokunin konunglega afnuminn 1787 . 

Seinasta löggjafarþing haldið að Þingvöllum við Öxará 1768 . 
Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799 . 
Landsyfirréttur settur á laggirnar í Rvík 1800 . 

Fyrsta organ sett í Leirárkirkju 1800 . 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801 . 

Landið gjört að bískupsdæmi 1801 . 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801 . 

Latínuskólinn fluttur frá Reykjavík til Bessastaða 1805 . 

Hið íslenzka biblíufélag stofnað 1816 . 

Fyrsti vísir til fréttablaða. Klausturpósturinn kemur út 1818 . 
(Minnisverð tíðindi ekki talin; þau komu út 1796 — 1808 ). 
Prentsmiðjan flutt trá Leirárgörðum til Viðcyjar 1819 . 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnuð 1835 . 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841 , rit Jóns Sígurðssonar. 



8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


Prentsmiðjan flutt frá Viðey til Reykjavíkqj: 1844. 

Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöðum 1846. 
Prestaskólinn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við Öxará 1848. 
Fyrsta blað Þjóðólfs prentað 1848. 

Hrossasala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póstgufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 

Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 

Forngripasafnið sett á stofn í Reykjavík 1863. 

Barnaskóli í Reykjavík stöfnaður 1863. 

Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871 
Settur háskóli í Reykjavík 1911. 


Stærð úthafanna. 


Norðnr-Ishafið er um 

4 > 7 8 i> 

000 ferh. míl. flatarmál. 


Suður-íshafið “ “ 

3 °> 59 2 , 

000 “ “ “ 


Indlandshafið “ “ 

17,084, 

000 “ “ “ 


Atlantshafið “ “ 

2 4,536 

000 “ “ “ 


Kyrrahafið “ “ 

5 °, 3°9 

000 “ “ “ 


Lengstur dagur. 


Þegar klukkan 

á hádegi í Washington 

er 12 

höfuðstað 


k'lt. m. 

Bandaríkjanna, þá 

a r hún í 

Reykjavík 

20 56 

New York 

12.12 e. h. 

Pétursborg 

,838 

St. John, Nýfundnal. 

i -37 “ 

Stokkhólmi 

•8 35 

Reykjavík 

4.07 “ 

Edinborg 

17 3 2 

Edinborg 

4-55 “ 

Kaupmannahöfn 

17 20 

Lotiaon 

5-°7 “• 

Berlin 

i6 40 

París 

5 H 7 “ 

London 

>634 

Róm 

5 » 53 “ 

París 

16 05 

Berlín 

6.02 “ 

Victoria, B. C. 

16 00 

Vínarborg 

6.14 “ 

Vínarborg 

15 56 

Calcutta, Indland 

11.01 “ 

Boston 

15 '4 

Peking, Kína 

12.54 f. h. 

Chicago 

15 08 

Melbourne, Astralía. 

3-48 “ 

Miklagarði 

15 04 

San. Francisco 

8.54 “ 

Cape Town 

Calcutta 

14 20 
13 24 

Lima, Perú 

12.00 áhád 


TIMINN er í þessu almanaki miðaður við 90. hádegisbaug. 
Til þess að finna meðaltíma annara staða, skal draga 4 mínútur 
frá fyrir hvert mælistig fyrir vesfan þenna baug, en bæta 4 mínút- 
um við fvrir hvert mælistig austan hans. 





JANÚAR 


hefir 31 dag 


1915 


F 1 
L 2 


S 3 
M 4 
Þ 5 
M 6 
F 7 
F 8 
L 9 


S 10 
M 11 
Þ 12 
M 13 
F 14 
F 15 
L 16 : 


S 17 
M 18 
Þ 19 
M 20 
F 21 
F 22 
L 23 


S 24 
M 25 
Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 
L 30 


S 31 | 


Mörsugur 

Nýársdagur—F@ullt 5.51 f. m. 

Þrælahald aftekiS í Bandaríkjunum 1865—11 v.v. 

Barnamorðib í Betlehem. Matt. 2. 

S. e. nýár 

Konráö Gíslason d. 1891 
Stjórnarskrá íslands 1874 

su. 7.56, sl. 4.18 liettíi c'. i (jóladagurínn gamli) 
Knútsdagur—Eidbjargarmessa 
Ól. Hjaltason, bisk. d. 1569 —J S. kv. 2.44 e. m. 
Napóleon 3. d. 1873 12. v. vetrar 

Þegar Jesús var tólf ára, Lúk. 2. 

1. s. e. þrettánda 
Brettívumessa 

Gissur jarl Þorvaldsson d. 1268 
su. 7.52, sl. 4.27—Geisladagur 
Magnús lögmaður Ólafsson d. 1800 
Hilmar Finsen d. 1886—Nýtt 9.26 f. m. 

Bri tishMuseum opnað 1759 ' 13. v. vetrar 

Brúbkaupió í Kana, Jóh. 2. 

2. s. e. þr.—Benjamín Franklín f. 1706 
B. Lytton d. 1873 

Gulli'ð fundið í Californíu 1848 
su, 7.46, sl. 4.37—Bræðramessa 
Agnesarmessa 

Miður vetur Þorri 

Gustav Doré dáinn 1882-2)F.kv.0.16f.m.-14.v.v. 

Jesús gekk ofan af fjallinu, Matt. 8. 

3. s. e þr.—Friðrik mikli f. 1712 

Pálsm.—Kirkjufélag ísl. í Vesturh. stofnað 1885 

su. 7.39, sl 4.49—Mósart f. 1756 
Holberg danska skáldið d. 1754 

© Fullt 10.12 e. m. 15. v. vetrar 

Verkamenn í víngarbi, Matt. 20. 
Níuviknafasta—Dr. Guðbr. Vigfússon d. 1889 



FEBRÚAR hefir 28 daga 


1914 


M 1 
Þ 2 
M 3 
F 4 
F 5 
L 6 


S 7 
M 8 
Þ 9 
M 10 
F 11 
F 12 
L 13 


S 14 
M 15 
Þ 16 
M 17 
F 18 
F 19 
L 20 


S 21 
M 22 
Þ 23 
M 24 
F 25 
F 26 
L 27 

'i 


S 28 


Þorri 

Brigildarmessa—Ráðherrastjórn íslands 1904 
Kyndilmessa—Heitdagur Norðlendinga 1365 
su. 7.31, sl. 4,57—Blasíusmessa—Mendelhson 

[Bariholdy f. 1809 

16. v. vetrar 

Fernskonar saðjörb, Lúk. 8. 

2.s. í f.-Charles Dickent f. 1812-JS.kv. 10.45 e.m. 
Pétur mikli d. 1725 
Baldvin Einarsson d. 1833 

su.7.20,sl.5.08—Canada afh. Englendingum 1763 
Bellman tónfræö. d. 1795 
Abraham Lincoln f. 1809 

17. v. vetrar 


Skírn Krists, Matt. 3. 

Langafasta-Lúters síö. préd. 1546-® N. 10.02 e.m 

Melankton fæddur 1479—Sprengfikvöld 
su. 7.07, sl. 5.21—Angeló d. 1563 Öskudagur 
Lúter dáinn 1546 
N. Kópernikus f. 1473 

Styrmir fróði d. 1245—Þorraþræll 18. v. v. 

Djöfullinn freistar Jesú, Matt. 4. 

1. s. í föstu— (g F. kv. 8.29 e. m. Góa 

Washington f. 1732 

su. 6.55, sl. 5.32 


Longfellow fæddur 1807 19. v. vetrar 

Kanverska konan, Matt. 15. 

2. s. í föstu—Klængur bisk. Þorsteinsson d,4176 




MARZ hefir 31 dag 1915 

Góa 

M 1 John Wesiley dáinn 1791 —(y) Fullt 0.04 e. m. 

Þ 2 Sett 1. þinjj Bandarílcjanna 1781 

M 3 su. 6.44, sl. 5.41—Jónsmessa (h. f.) 

F 4 Sigfuríhir Breiðfjörð f 1798 

F 5 

L 6 ój 20. v. vetrar 

Jesús : rak út djöful, Lúk. 11. 

S 7 3. s. í föstu 

M 8 Jón Thoroddsen dáinn 1868—J) S. kv. 5.59 e. m 
Þ 9 i Bardag. milli Merrimac og Monitor 1862 
M 10 su. 6.30 sl. 5.53 
F 11 

F 12 ] Síra Páll Þorláksson d. 1882 

L 13 ! Dr. Gnðbr. Vigfússon f. 1827 21. v. vetrar 

Jesús mettar 5000 manna, Jóh. 6. 

S 14 Miðfasta 

M 15 Nýtt 1.13 e. m., páskatungl 
Þ 16 Gvöndardagur (Guðm. góði Hólab. d. 1237) 

M 17 su.6.16,sl.6.04—Magnús Stephensen(gamli)d. 1833 

F 18 Hinrik Ibsen f. 1828 
F 19 Davíð Livingstone f. 1813 

L 20 22. v. veírar 

Gabríel engill sendur, Lúk. 1. 

S 21 5. s. í föstu—Benediktsmessa—Jafndægur 

M 22 j Göthe d. 1832—Góuþræll 

ElNMáNUDUR 

Þ 23 j Riels uppr.í Canada hefst 1885 — gF.kv.4.19 e.ni 
M 24 su. 5.59, sl. 6.13—Albert Thorvaldssen d. 1844 
F 25 Boðunardagur Marín 
F 26 ! Bethoken tónfræð. d. 1827 

L 27 j John Bright d. 1889 23. v. vetrar 

Krists innreiö í Jerúsalem, Matt. 2. 

S 28 | Pálmasunnudagur—Dymbilvi^a 
M 29 j Jón Eiríksson, konferensráð d. 1787 
Þ 30 

M 31 , su. 5 . 42 , sl. 6.25—@ Fullt 11.09 e. m. 



APRÍL 


hefir 30 daga 


1915 

Einmínudur 


F 1 
F 2 
L 3 


S 4 
M 5 
Þ 6 
M 7 
F 8 
F 9 
L 10 


S 11 
M 12 
Þ 13 
M 14 
F 15 
F 16 
L 17 


S 18 
M 19 
Þ 20 
M 21 

F 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 
F 29 
F 30 


Skírdagfur—Bismark f. 1813 
Föstudagurinn langi—Gambetta f. 1838 

24. v. vetrar 

Krists upprisa, Mark. 16. 
Páskadagur—Oliver Goldsmith d. 1744 

J) Síö, kv. 1.43 e. m. 
su. 5.27, sl. 6.36 
Kristján IX. f. 1818 
Kr. Jónsson, skáld d. 1869 

Þórður Sturluson d. 1237 25. v. vetrar 

Jesús kom aS luktum dyrum, Jóh. 20. 

1. s. e. páska 


su. 51.5, sl. 64.7 — Nýtt 5.7 f. m., sumartungl 
Abraham Lincoln skotinn 1865 
Magnúsmessa (Evjajarls h. f.) 

Franklín d. 1790 Sumarmál af 26. v. vetrar 

Jesús er goói híróirinn, Jóh. 10.. 

2. s. e. pftska 
Melankton dáinn 1560 
Darvin d. 1882 

su. 4.59, sl. 6.58 

Harpa 

Sumaadagur fyrsti—(gF.kv.9.10 f.m. — l.v. sum. 
Jónsmessa (Hólab. h. s. d. 1121) 

Daníel Defoe d. 1731 

Krists burtför til föóursins, Jóh. 16. 

3. s. e. páska—Oliver Cromwell f. 1599 
Þrælast. hætti 1865 — Björnstjerne Björnss.d. 1910 
Herbert Spence f. 1820 

su. 44 . 6 , sl. 7.08 

Krímstríöið hætti 1856- (Lj) F.7.03 f.m.—2. v, sum. 




MAÍ _ hefir 31 dag _1915 

Harpa 

L 1 i Tveifgja postula messa 

Sending heilags anda, Jóh. 16. 

S 2 4. s. e. páska—Karl Linné f. 1707 

M 3 Krossmessa á vori (fundinn krossinn) 

Þ 4 

M 6 su. 4.25, sl. 7.28—Napóleon Bonaparte d. 1821 
F 6 Síö. kv. 10.54 f. m. 3. v. sumars 

F 7 

L 8 John Stuart Mill d. 1873 

Biójiö i Jesú nafni, Jóh. 16. 

S 9 5. s. e. páska—Helgavika 

M 10 Eldaskildagi 
Þ 11 

M 12 su. 4.16, sl. 7.38—John Hersche! d. 1871 

F 13 ^ Nýtt 9.02 e. m. 4. v. sumars 

F 14 Vinnuhjúaskild. 

L 15 Hallvarðsmessa- P. biskup Pétursson d. 1891 

Þeg'ar huggarinn kemur, Jóh. 15. 

S 16 6. s. e. páska 

M 17 Tómas Ssemundsson d. 1841 

Þ 18 Magnús prest. Jónsson, Grenjaðarstað d. 1889 

M 19 su. 4.05, sl. 7.49—Gladstone-d. 1898 

F 20 5. v. sumars 

F 21 Chr. Columbus d. 1506 Skrekla 

L 22 Dýrid.—Sæm. fróði d. 1133—{(£ F. kv. 10.21 e.m 

Hver mig elskar, Jóh. 14. 

S 23 Hvítasunnudagur—Helga vika—H. lbsend. 1906 

M 24 Victoria drottning f. 1819. — Kopernicus d. 1543 
Þ 25 Urbanusmessa 

M 26 su. 3.58, sl. 7.58—Jónas Hallgrímsson d. 1845 
F 27 Calvín d. 1564 6. v. sumars 

F 28 Gissur biskup ísleifsson d. 1118—@ F. 3.04.e.m. 
L 29 Gísli Brynjólfsson d. 1888 

Kristur og Nikódemus, Jóh. 3. 

S 30 j Trinitatis—Eggert Ólafsson d, 1768 
M 31 | Jón Guðmundsson, ritstj. d. 1875 



hefir 30 daga 


1915 

Skerpla 


JÚNÍ 



? 0 


Þ 1 Garibaldi d. 1883 

M 2 su. 3.52 sl. 8.05 

F 3 Haukur Erlendsson d. 1334 7. v. vetrar 

F 4 Vísi-Gísli d. 1696—Síð. kv. 10.3 f. m. 

L 5 Ólafur tóni Þorleifsson eldri d. 1393 

Hinn au’öugi mábur, Lúk. 16. 

1. s. e. trin.—Alexander mikli d. 365 f. Kr. 
Tómas Sæmundsson f. 1807 
jón Hjaltalín, landlæknir d. 1882 
su. 3.60, sl. 8.09—Charles Dickens d. 1870 

8. v. sumars 

W. C. Bryant d. 1878—^ Nýtt 0.28 e. m. 

Hin mikla kvöldmáltíX), Lúk. 14. 

S 13 2. s. e. trin.—Jón Sveinsson, landlæknir d. 1803 

M 14 Steingrímur biskup Jónsson d. 1845 
Þ 15 

M 16 su. 3.49, sl. 8.13 

F 17 Jón Sigurðsson f. 1811 9. v. sumars 

F 18 Bardaginn viö Waterloo 1815 (100 ár) 

L 19 Björn ritstj. Jónsson Noröanfara d. 1886 

" Hinn týndi saubur , Lúk. 15. 

S 20 3. s. e. trin. — ig[ F. kv, 7.55 f. m. 

M 21 Kristján Jónsson, skáld f. 1843 Sólmanudur 
Þ 22 Sólstöður; lengstur dagur 

M 23 su. 3.51, sl. 8.14 

F 24 Jónsm.— Kristni lögt. á ís. 1000 , 10. v. sum. 

F 25 Ágsborgarjátningin 1530 
L 26 Jón alþm. á Gautl. d. 1889 

Vervb miskunsamir, Lúk. 6. 

S 27 4. s. e. trin.—@ Fullt 9.59 e. m. 

M 28 Björn á Skarðsá d. 1648 (f. 1690) 

Þ 29 Pétursmessa og Páls. 

M 30 su. 4.39, sl. 8.4—Jón biskup Vigfússon d. 1690 


S 6 
M 7 
Þ 8 
M 9 
F 10 
F 11 
L 12 



JÚLÍ 


hefir 31 dag 


F 1 
F 2 
L 3 


S 4 
M 5 
Þ 6 
M 7 
F 8 
F 9 
L 10 


S 11 
M 12 
Þ 13 
M 14 
F 15 
F 16 
L 17 


S 18 
M 19 
Þ 20 
M 21 
F 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 
F 29 
F 30 
L 31 


1915 

SÓLMANUDUR 

Dominiondagur 11. v. sumars 

Þingmaríum.(vitjunard.Maríu)—Sviðhúnsm. h. f. 
Konráð Gíslason f. 1808—Magn. Eiríksson d. 1881 

' Jesás kennir af skipi, Lúk. 5. 

5. s.e.trin.— JS.kv.ll.25.f. m.-—Frelsisd. Banda- 
ísleifur bisk. Gissursson d. 1080 [ríkjanna (1776) 
Jóhann Huss brendur 1415 (500 ár) 

su. 4.01, sl. 8.10 

Seljumannamessa 12. v. sumars 

Jóhann Calvin f. 1509 

Réttlœti faríseanna, Matt. 5. 

6. s. e. trin.—Benediktsmessa 

Julius Cæsar f. 100 f. Kr. — ^ Nýtt 3.2 f. m. 

Margrétarmessa 

su. 4.06, sl. 8.04 

Sviðhm. h.s.—Krossfarendur ' 13. v. snmars 

[tóku Jerúsalem (1099) 

Jesús mettar 4000 manna, Mark. 8. 

7. s. e. trin.—Jón píslarvottur Þorsteinss. d. 1627 
(g F. kv. 2.40 e. m. 

Þorláksmessa (á sumri)—Guðbrnndur bisk.d.1627 
su.4.15,sl.7.55—Robert Burns d. 1796-Aukanætur 
Kolbeinn ungi Arnórss. d. 1247 14. v. sumars 

Hundad. byrja-—Hvamm-Sturla d. 1183 

Um falsspámenn, Matt. 7. 

Heyannir 

8. s. e. trin.—Jakobsmessa Miðsumar 

© Fullt 5.42 f. m. 

Atlanshafs-ritsíminn fullgerður 1866 
su. 4.27, sl. 7-44—Kopavogseiðar 1662 
Ólafsmessa h. f. 15. v. sumars 

William Penn d. 1718—Bismark d. 1898 
Kolbeinn kaldaljós Arnórsson d. 1246 


ÁGÚST 


hefir 31 dag 


1915 


s 1 

M 2 
Þ 3 
M 4 
F 5 
F 6 
L 7 


S 8 
M 9 
Þ 10 
M 11 
F 12 
F 13 
L 14 


S 15 
M 16 
Þ 17 
M 18 
F 19 
F 20 
L 21 


S 22 
M 23 

Þ 24 
M 25 
F 26 
F 27 
L 28 


S 29 
M 30 
Þ 31 


Heyannir 

Hinn rangláti ráösmaáur, Lúk. 16. 

9. s. e. trin.—Bandadag’ur—Jón Espólín d. 1836 
Ben. Sveinsson,sýslum.d. 1899—JS.kv.2.58 e.m. 
Ólafsmessa- Þormóöur Kolbrúnarsk'áld d. 1030 
su. 4.25, sl. 7-36—H. C. Anderson d. 1875 

Br. Sveinsson, biskup d. 1675 16. v. sumars 

Krists dýrð—Brandur bisk. Sæmundsson d. 1201 
Spánska flotanum eytt 1588 

Jesú grœtur yfir Jerúsalem, Lúk. 19. 

10. s. e. trin.—Canning d. 1827 
Capt. Marryat d. 1818 
Lárentiusarmessa—Nýtt 4.23 e. m. 

su. 4.48, sl. 7-24—Jón próf Steingrímss. d. 1791 

17. v. sumars 

Bóluhjálmar d. 1875. 

Þórður biskup Þorláksson f. 1637 

Faríseinn og tollheimtum áburinn, Lúk. 18 

11. s. e. trin.—Maríumessa h. f.—Napóleon 

[mikli f. 1769 

Sveinbjörn Egilsson d. 1852—iff F. kv. 7.48 e. m 
su. 4.56, sl. 7.99 

Gestur Pálsson d. 1891 18. v. sumars 

William Booth d. 1912 

Njálsbrenna 1011 — Stgr. Thorsteinsson d. 1913 
Sá hinn daufi og málhalti, Mark. 7. 

12. s. e. trin.—Symphoníanusmessa 


Tvímanudur 

Hundadagar enda-B. Thor. d. 1841-(v)F.3.11 e.m 
su. 5.07, sl. 6 56—Pétur Guðjónssen d. 1877 
Ágústin d. 430 19. v. sumars 

Finnur Magnússon f. 1781 
Göethe f. 1749 

Hinn miskunsami Samverji, Lúk. 10. 

13.s.e.trin.-—Höfuðd.—Jóh. skírari hálshöggvinn 
Jón biskup Vidalín d. 1720 
Jón konferenzráð Eiríksson f. 1728 



SEPTEMBER hefir 30 daga 1915 

Tvímanudur 

M 1 su. 5.18, sl. 6.41 — 3) Síð. kv, 8.28 f. m. 

F 2 Grundtvig d. 1872 20. v. sumars 

F 3 | Cromwell d. 1658 

L 4 Franska lýðv.stofn. 1870-Jón Árnas.bókav.d. 1888 

Tíu líkþráir, Lúk. 17, 

S 5 | 1<]. s. e. trin. 

M 6 j McKinley forseti skotinn 1901 
Þ 7 Ólafur Davíðsson d. 1903 

M 8 : su. 5.28, sl. 6 26—Maríum.—Jerúsalem hert. 70 
F 9 : Svoldaror. 1000. Fall Ólafs Tryggvas. 21.v.s. 
F 10 |#Nýtt 4.24 f. m. 

L 11 

Enginn kann iveim herrum aS þjóna, Matt. 6. 

S 12 j 15. s. e. trin.—Bard. við Queðec. Fall VVolfs 
M 13 Bretar taka Quebec 1 759 |hersh. 1 7 59 

Þ 14 1 Wellington d. 1852 
M 15 su. 6.38 sl. 6.11 

F 16 Moscow-borg brend 1812-(^ F.kv.0.52 f.m 22.v.s 
F 17 Willard Fiske d. 1904 
L 18 Fyrsti banki á íslandi 1885 

Ekkjunnar sonur af Nain, Lúk. 7. 

S 19 I 16. s. e. trin. 

M 20 Walter Scott d. 1832—Geir biskup Vídalín d.1823 
Þ 21 I Mattheusnressa 
M 22 su. 5.50, sl. 5.55 

Haustmanudur 

F 23 Snorri Sturluson veginn 1241-©F.3.06 f.m.-23.v.s 

F 24 Jafndægur á hausti 

I, 25 Björn Gunnlaugsson f. 1788 

Vatnssjúki maburinn , Lúk. 14. 

S 26 17. s. e. trin.—Kristján X. Danakon. f. 1870 

M 27 ! Eyrsta járnbraut á Englandi 1825 
Þ 28 L. Pasteur d. 1895 
M 29 j su. 6.00, sl. 5.3g 
F 30 j Hítardalsbrenna 


24. v. sumars 




OKTÓBER hefir 31 dag 


1915 

Haustmanudur 


F 1 
L 2 


S 3 
M 4 
Þ 5 
M 6 
F 7 
F 8 
L 9 


S 10 
M 11 
Þ 12 
M 13 
F 14 
F 15 
L 16 


S 17 
M 18 
Þ 19 
M 20 
F 21 
F 22 

L 23 


S 24 
M 25 
Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 
L 30 


^ Síð. kv. 3.15 f. m. 

Hvei s son er Kristur ? Matt. 22. 

18. s. e. trin.—Pétur Pétursson biskup f. 1808 

Jón Thoroddsen f. 1819 

su. 6.11, 5.25—-Eldadagar—Tennyson d. 1892 
Edgar Poe d. 1849 25. v. sumars 

®Nýtt 3.13 f. m. 

Chicago brann 1871-—Diónýsíusmessa 
Limafallssjúki máburinn, Matt. 9. 

19. s. e. trin. 

Columbus fann Ameríku 1492 
su. 6.25, sl. 5.10 

Kalixtusmessa 26. v. sumars 

Gregoriska tímatalið innleitt 1582—(gF.5.46 e.m 

Bruðkaupsklcéöin , Matt. 22. 

20. s. e. trín. 

Lúkasmessa—Brynjólfur Pétursson d. 1851 
Jónat Swift d. 1745—Einar Ásmunds.í Nesi d. 1893 
su. 6.33, sl. 4.50 

Síra Jón Þorláksson d. 1819 Veturn. af 27. v.s. 
Jón Éspólín f. 1769—Flugumýrarbrenna 1253 

Gormanudur 

W.Penn steig á latid í Amer.l681-F.vetrard.-l.v.v 

Konungsmaðurinn, Jóh. 4. 

21. s. e. trín. 

Moltke hersh. f. 1800 

su. 6.44, sl. 4.42—Síra Hallgr. Pétursson d.1674 
Howard-háskólinn stofnaður 1636 
Síra Arnljótur Ólafsson d. 1904 
Gambetta f. 1832 2. v. vetrar 

Tíu þúsund punda, Matt. 18. 

22. s.e. tr.-Reformation Lút. 1517-JS.kv. 10.1 le.m 


S 31 


NÓVEMBER hefir 30 daga 


M 1 
Þ 2 
M 3 
F 4 
F 5 
L 6 


S 7 
M 8 
Þ 9 
M 10 
F 11 
F 12 
L 13 


S 14 
M 15 
Þ 16 
M 17 
F 18 ! 
F 19 
L 20 | 


S 21 

M 22 
Þ 23 
M 24 
F 25 
F 26 
L 27 


S 28 
M 29 
Þ 30 


1915 

Gormanudur 
Allra-heilagra-messa—Jón Loptsson í Odda d. 1197 
Esajas Tegnér d. 1846—Allra-sálna-messa 
su. 6.57, sl. 4.30 


Fall Gustafs Adolds 1632 3. v. vetrar 

Jesús prédikar um sœlu, Matt. 5. 

23. s.e. trín.—Jón Arason lífl. 1 550—£N.1.23.f.m 

Skúli landlog. d. 1794—Ari Þorgilsson d. 1148 
su. 8.08, sl. 4.20—Lúter f. 1 483 
Marteinsmessa—Williard Fiske f. 1831 

(gT'. kv. 4.34 e. m. 4. v. vetrar 

Konan blobfallssjúka, Matt. 9. 

24. s. e. trín. 

Jónas Hallgrímsson f. 1807 

su. 7.19, sl. 4.13—Sues-skuröurinn opnaður 1869 
Hannes stiptamtm. Finsen d. 1892 
Albert Thorvaldsen f. 1770 

Vígð Hóladómkirkja 1763 5. v. verrar 

VvSurstygb ey 8 ileggíngarinnar, Matt. 24. 

25. s. e. trín.-Maríum; þríhelgar-© F. 11.05 e.m. 

Ylir 

Ceselíumessa 

Klemensmessa 

su. 7.30, sl. 4.05—Björn ráðh. Jónsson d. 1912 

Katrínarmessa 

Konráðsmessa 

Grímur Thomsen d. 1896 6. v. vetrar 

Krists innrevb í Jerúsalem, Matt. 21. 

1. s. í jólaföstu Aðventa 
^JSíð. kv. 3.31 e. m. 

Andrésmessa 






DESEMBER hefir 31 dag 


1915 

Ylir 

M 1 su. 7.39, sl. 3.59—Egg-ert Ólafsson f. 1726 
F 2 I Bardaginn við Austerlitz 1805 
F 3 | Steinn biskup Jónsson d. 1739 
L 4 i Heigi biskup Thordersen 1867 

Teikn á sól og tungli, Lúk. 21. 

2. s. í jólaföstu—Mozart d. 1791 
iPNýtt 11.35 f. m.—Bened.próf. Kristjánss.d. 1903 
Jón Sigurðsson d. 1879 
su. 7.47, sl. 3.57—Maríumessa 
Milton f. 1608—Gústaf Adolf f. 1594 
Alexander Dumas, sr. d. 1872 

8. v. vetrar 

Jóhannes í böndum , Matt. 11. 

3. s. í jólaföstu—Skúli fógeti f. 1711 
(gF. kv. 5.09 f. m.— : Lucíumessa 
George Washington d. 1799 
su. 7.54, sl. 3.57—Imbrudagar—Sæluvika 
Beethoven f. 1770 
Páll amtm. Briem d. 1904 

9. v. vetrar 

Vitnisburóur Jóhannesar skírara, Jóh. 1. 

S 19 4. s. í jólaföstu—Björn próf. Halldórsson d. 1882 

M 10 1 Stefán amtm. Stephensen d. 1820 
Þ 21 Tómasmessa—©F. 6.23 f. m. 

Mörsugur 

M 22 | su. 7.57, sl. 4.01—Sólhvörf; skemstur dagur 
F 23 Þorláksmessa Páll Ólafsson skáld d. 1905 
F 24 I Aðf.d. jóla-Nóttin helga-Finnur Magnúss. d. 1847 
L 25 | Jóladagur—Heitdag. Eyf. í Svartad. 1402—dO.v.v. 

Spekingar og skriftlœróir, Matt. 23. 

S 26 Annaríjólum 

M 27 Magnús konf. Stephensen f. 1762 

Þ 28 Oddur Einarsson biskup d. 1630 

M 29 su.7.69, sl.4.04-GIadstone f. 1809-(JS.kv,6,30 f.m 

F 30 Bjarni Thorarensen f. 1786 

F 31 Gamlársdagur—Léon Gambetta d. 1882 


S 5 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F 10 
L 11 


S 12 
M 13 
Þ 14 
M 15 
F 16 
F 17 
L 18 



Blmanah. 


21. ár. Winnipeg 1915 


HERBERT HENRY ASQUITH. 


Forsætis-ráSherra Englands, Herbert Henry 
Asquith, er einn þeirra manna, sem nú þykir mest 
kveða aS í heiminum. íslenzkum lesendum ætti því 
aS verSa sem bezt kunnugt um hann og æfistarf hans. 
Ekki sízt vegna þess, aS hann veróur sjálfsagt talinn í 
hópi þeirra, er mest áhrif hafa á þá stórviSburSi, sem 
nú eru að gerast. 

Hann er fæddur 12. september 1852 í bænum 
Morley í York-skíri. Hét faSir hans Joseph Dixon 
Asquith og var af -meSal-borgara ættum Englands, 
frjálslyndur í stjórnmálum og frábrigSingur (Noncon- 
formist) í trúmálum, fremur fátækur maSur, svo son- 
ur hans hefir alls engin auSæfi haft viS aS stySjast. 
Hann lézt, er Herbert var tíu ára gamall, hafSi verið 
verksmiSjueigandi í smáum stíl og skildi fjölskyldu 
sína eftir viS fremur þröngan efnahag. Mentan sína 
fekk Herbert því viS alþýSuskóla Lundúnaborgar. 
Inn á háskólann í ÖxnafurSu komst hann einungis 
fyrir dugnaS sinn og ástundan viS nám og meS því 
móti aS ná í hvern námstyrkinn á fætur öSrum. ViS 
háskólann hélt hann því áfram, náSi þar í Craven- 
námstyrkinn og var korinn félagi skólans, forseti 
námsmannafélagsins, og náSiyfirleitt öllum þeim heiSri 



22 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


sem námsmannalífiS þar hefir aS veita. Dr. Jowett, 
Balliol-College-kennarinn frægi, taldi hann einn efni- 
legasta ungan mann, er hann hefSi haft undir hendi. 
Þessu áliti sínu þrýsti hann saman í örfá orS, er höfS 
hafa veriS í minnum : ,, Asquith veróur heppinn; 

hann er svo hreinn og beinn“. Sá spádómur hefir 
ræzt. Hann hefir unnið hvern sigurinn á fætur öSr- 
um með góöum gáfum, dugnaSi og réttsýni. 

Að loknu lögfræSinámi gerSist hann málaflutn- 
ingsmaSur. En er hann tók aS reka mál fyrir rétti, 
var hann öldungis ókunnur hinum eldri lögmönnum. 
En ungir lögfræSingar eiga örSugt uppdráttar í Lund- 
únum, án þess aS eiga gamlan og voldugan hauk í 
horni, hópi hinna eldri manna. Varð Asquith aS 
halda sér uppi meS fram meS því aS semja ritgerSir 
um hagfræSi fyrir tímarit og helztu dagblöS. Sem 
málaflutningsmaSur vann hann sér ekki neina glæsi- 
lega frægS alt í einu. En hann var svo heppinn aS 
verSa viSriðinn nokkur mál, sem mikiS þótti til koma 
og mikla eftirtekt vöktu. MeS Sir Charles Russell 
varSi hann írska þjóSernisflokkinn fyrir Parnell- 
nefndinni í málinu sögulega, sem spanst út af Piggott- 
fölsununum. Þar þvældi hann ráðsmann Lundúna- 
blaSsins Times, Mr. McDonald, svo meS spurningum, 
að hann varS frægur fyrir. „TakiS þér hann, As- 
quith: þér munuð ganga nógu vel frá því“, sagSi Sir 
Charles Russell, sem var aSal-flutningsmaSur Parnells. 
Hann gekk svo vel frá því, aS McDonald þessi hafði 
svo fyrirgert áliti sínu í blaSamannaheiminum, er 
hann steig úr vitnasessinum, að hann átti enga viS- 
reisnar-von og varS aS segja upp stöSu sinni. SíSar 
var þetta gert aS efni í beiska árás á Asquith í 
parlamentinu af Thomas Healy (30. marz 1908). 

Sjálfsagt hefSi Asquith orSiS frægur maSur fyrir 
málarekstur sinn við dómstólana. Samt verSur hann 
ekki í minnum hafSur sem lögmaSur, enda á þaS aS 



ALMANAK 1915 


23 


hafa veriS á vitorSi allra stéttabræSra hans þar, aS 
hann myndi ekki eySa allri æfi viS flutning mála. Þó 
hann þætti fyrirtaks greina-glöggur og ljós, voru þó 
aSrir, sem eigi létu hann standa sér á sporði, og urSu 
honum fremri, Haldane lávarSur sagSi um hann í 
samsæti, er haldiS var honum til heiSurs af frjáls- 
lynda klúbbnum Áttatíu (svo nefndur eftir árinu 1880), 
skömmu eftir að hann var orSinn forsætisráSherra: 
„Eg hefi þekt gestinn okkar allan þann tíma æfinnar, 
er viS höfum verið vinnandi menn, og frá því að hann 
fyrst gerSist málfærslumaSur, höfum viS ávalt sagt, 
aS einhvern góSan veðurdag myndi Asquith verSa 
f orsætisráSherra 1 

ÁriS 1886 var Asquith korinn til aS sitja á þingi 
Breta fyrir East Fife og því sæti hélt hann viS kosn- 
ingar, er síSar fóru fram. Gladstone gamli veitti hon- 
um þegar eftirtekt fyrir ræSusnild hans og fyrir þá 
miklu vitsmuni, er hann sýndi í stjórnmálum. ÁriS 
1892, þótt enn væri hann fremur ókunnur almenningi, 
var hann til þess fenginn að bera fram vantrausts- 
yfirlýsingu til SaZfisfiwry-stjórnarinnar. Og í hinu nýja 
frjálslynda ráðaneyti, sem þá var myndaS, varS hann 
ráSgjafi innanríkismálanna. Þar sýndi hann þegar 
stjórnmála-hæfileika meS afbrigðum. Hann varð til 
þess fyrstur manna aS skipa konur til umsjónar á 
verksmiSjum. Hann sýndi verkalýSnum þá tilhliSr- 
unarsemi, að veita þeim leyfi til aS nota Trafalgar 
Square íyrir múgmennis samkomur sínar, er áSur 
hafSi þótt óhæfa. En strangur þótti hann viS lög- 
brotsmenn og afglapa. Snemma hrutu honum þau 
orS af munni, er síSan urSu fræg og lifaS hafa fram á 
þenna dag, aS stjórnin væri aS reyna a S plœgja 
sandinn, þegar hún léti sér til hugar koma aS koma 
fram frjálslyndri löggjöf, þó lávarSamálstofan væri 
henni fjandsamleg. ÞaS var í Birmingham 1894. 
Embætti sínu hélt hann þetta skifti í þrjú ár og 



24 


olafur s. thorgeirsson: 


frammistaSa hans þar hafSi staðfest það mikla álit, er 
hann þegar hafói unniS sér. 

Frjálslyndi flokkurinn tapaSi viS kosningar 1895 
og í ellefu ár var Asquith embættislaus. Hann hafSi 
kvænst áriS 1877, en misti konu sína frá nokkurum 
börnum 1892. Tveim árum síSar gekk hann aS eiga 
eina hina bezt kunnu Lundúna-konu, þeirra er þá 
ferSuSust á efstu tindum samkvæmislífsins, dóttur 
járnkonungsins auSuga, Sir Charles Tennant; einkum 
hafSi hún kunn orSiS fyrir aS heyra til kvenlegum fé- 
lagsskap, sem nefndist ,,Sálirnar“; því allir könnuS- 
ust viS hana sem Dodo í skáldsögu Bensons með því 
heiti. Þegar Asquith vék úr embætti sem ráSherra 
innanríkismálanna, tók hann aftur upp málfærslu 
störfin, er hann áSur hafSi haft á hendi. Var mis- 
jafnlega um það dæmt, því þaS var móti venju og 
þótti mörgum niSurlæging. En sjálfur var Asquith 
fátækur maSur og hirti ekki um. Hann varS nú aS 
tvískifta sér, stunda lög öSrum þræSi, en stjórnmál 
hinum. Hann fylgdi Rosebery lávarói aS málum og 
gerSist fylgismaSur heimastjórnar Ira. Hann gerði 
sitt til aS halda frjáls lyndaflokknum viS stefnu sína, 
aS því er snerti frjálsa verzlan. Þegar er Chamber- 
lain ætlaSi að snúa þjóSinni til tollverndunar á árun- 
um 1903—1906, gerSist Asquith aSal-flutningsmaSur 
frjálslyndu stefnunnar og varS hann Chamberlain sá 
þrándur í götu, sem dugói. SkoSanir hans um f jár- 
mál, eftir ófriSinn viS Búa, þóttu svo heilbrigSar, aS 
þegar er Champbell-Bannerman tók viS sem forsætis- 
ráSgjafi, varS Asquith fjármálaráSgjafi. 

A meðan hann var fyrir framan, reis Asquith 
hærra og hærra í áliti, og þar sem Campbell-Banner- 
man var orSinn gamall og þjáSur af vanheilsu, lenti 
flokksforustan aS mestu leyti á fjármálaráSgjafanum. 
I fyrstu leit flokkurinn Asquith fremur köldum aug- 
um og margir örSugleikar voru á leiSinni, En svo 



ALMANAK 1915 


25 


vel tókst Asquith að vinna bug á þeim öllum, aS þeg- 
ar til kom aS fá nýjan leiStoga, var hann álitinn sjálf- 
sagður. Eitt hiS fyrsta afrek hans var nýmæliS um 
gamalmenna-styrk af hálfu hins opinbera, sem hann 
bar fram á þingi 1908. ÞaS varS kunnugt 5. apríl, 
aS Champbell Bannerman hafSi sagt af sér og aðkon- 
ungur hafSi kallaS Asquith fyrir sig. Var konungur 
þá staddur viS böSin í Biarritz á SuSur-Frakklandi, 
ÞangaS varS Asquith aSfaragegn öllum siSvenjum Eng- 
lendinga í þeim efnum og 8. apríl sagSi hann f jármála- 
ráSgjafa-tigninni upp og kysti hendur konungs sem 
forsætisráSherra. 13. apríl voru nöfn þeirra manna 
auglýst, er hann hafSi kvatt til ráSaneytis. Hefir það 
síSan þótt skipaS þeim fyrirtaksmönnum, aS sjaldan 
hefir nokkur þjóS veriS svo heppin aS eiga jafn-mikil- 
hæfa menn og göfuga til aS fá mál sín í hendur. ViS 
kosningarnar 1910 urSu aSal-flokkarnir ensku jafnliS- 
margir á þingi og Asquith í all-miklum vanda. En 
meS lagi fekk hann hina smærri þingflokka til aS ganga 
í lið meS sér, til aS brjóta vald lávarSa-málstofunnar, 
og sat sem fastast. 

Um Asquith er þaS almanna rómur, aS hann eigi 
yfir einni þeirri gáfu aS ræSa, er dásamlegust þykir, 
og muni hann hafa eignast hana viS flutning mála fyr- 
ir dómstólunum. Þau mál sem öSrum finnast lítiS 
um vert, hefir hann lag á aS gera aS stórmálum, hin 
stærstu nýmæli getur hann talaS um sem hversdags- 
mál, og í hans höndum verSur það sem aSrir skoSa 
mestu vafamál aS því sem sjálfsagt sé fyrir alla aS 
fallast á. Þó hefir Asquith ávalt kunnaS aS gæta 
þingreglunnar manna bezt. Hann hefir haft lag á aS 
láta þingiS gleyma lögmanninum, en sjá stjórnmála- 
manninn í öllu. Þegar Gladstone hafSi hlýtt á fyrstu 
þingræSu hans, sagSi hann : „RæSan sem vér erum 
rétt búnir aS hlýSa, eftir heiSraSan þingmann frá 
East Fife, mun hafa sannfært alla um, aS þinginu 



26 


ÓLAFUR S. THOJtGEIRSSON: 


hafa bæzt dýrmætir kraftar í ágreiningsumræSunum, 
og hún er spádómur um þann dag, þegar sá virSulegi 
herra stendur framarlega í ráSum þjóSanna". Hafi 
eitthvert vandamál veriS á ferSum og eitthvert óhapp 
komiS fyrir, sem haft getur slæm áhrif fyrir flokkinn, 
tekur Asquith venjulega alla ábyrgS upp á sig, og 
svæfir meS því eggjar óvinanna, og þaS þó sökin hafi 
alls ekki verið hans. Eitt sinn er hann var innanrík- 
isráSherra, hafSi veriS skotiS á múg viS verkmanna- 
uppþot. Út af þessu varS mikil vonzka í þinginu, en 
Asquith sagSi þaS sér aS kenna, í staS þess aS velta 
sökinni á aSra. Fyrir tveim árum voru skjöl sem 
heyrSu til látnum undirforinga prentuS. Af þeim 
sannaSist þaS og varS alkunna, aS svo langt hafði veriS 
frá því, að þessi óhappa skot hefði veriS Asquith aS 
kenna, aS hann hafSi varaS mjög eindregiS viS aS 
láta slíkt koma fyrir. 

Eins og tekið hefir veriS fram, tók Asquith aftur 
til starfa sem málaflutningsmaSur sama daginn og 
hann afhenti konungi embættis-innsigli sitt, eftir 
þriggja ára þjónustu sem ráSgjafi innarríkismála. 
Enginn ráSgjafi hafSi gjört þetta, ogþótti óhæfa mikil, 
einkum þar sem innanríkismála-ráSgjafi átti í hlut, því 
stundum ber þaS viS, aS hann verSur aS gefa úrskurSi, 
er ónýta úrskurSi dómaranná, þegar málum er skotiS 
fyrir konung. Þetta var gei t aS umtalsefni á þingi. 
En meS fáeinum einföldum setningum skýrSi Asquith, 
aS á annan veg gæti hann ekki séS fyrir f jölskyldu 
sinni, og eins og ástatt væri, gæti hann alls ekki séS, 
aS þaS væri virðíngu sinni ósamboSiS, eSa því em- 
bætti, sem hann hefói haft meS höndum. Hann lét 
þaS þessu máli ekkert skifta, þó hann hefSi fyrir ári 
fengið eina auðugustu giftingu, sem unt var aS fá; 
þaS voru ekki efni, sem gáfu honum rétt til aS leggjast 
í iSjuleysi. 

Þegar er hann tók viS forustu frjálslynda flokks- 



ALMANAK 1915 


27 


ins áriS 1908, var flokkurinn aS gefast upp í viSur- 
eigninni viS lávaróana. Þeir stóSu þarna eins og 
þykkur járnveggur, sem eigi var unt aS koma nokk- 
urri frjálslyndri löggjög í gegn um, hve mikiS fylgi, 
sem hún hafSi haft í neðri málstofu. Á fyrsta ári 
lagSi Asquith út í bardagann og sannfærSi þjóðina um, 
aS minsta kosti í f jármálum gæti efri málstofan alls 
ekki haft synjunarvald. Og í öSrum málum gæti hún 
að eins haft frestunarvald. í þeim bardaga vann 
Asquith ágætan sigur, sem hóf hann upp úr flokksfor- 
ingja-tign og gerSi hann aS öndvegishöldi í framfara- 
málum allrar þjóSarinnar. I afskiftum sínum af 
Ulster málinu og uppreist þeirri, er Sir Edward Car- 
son hefir þar verið foringi fyrir, hefir hann sýnt svo 
mikla festu, en um leiS hófgirni svo mikla, aS veitt 
hefir veriS eftirtekt um allan heim. Hann er óefaS 
einn hinn lundfastasti stjórnmálamaður, sem England 
hefir nokkuru sinni átt. RæSur hans á þingi síS- 
ast liSiS sumar, er hann talaSi um hinar „óskamm- 
feilnu málaleítanir“ ÞjóSverja, áSur en ófriSurinn 
brauzt út, komu því til leiSar, ekki síður en ræður 
Edward Grey, aS brezka þjóSin stóS upp eins og einn 
maSur og sagði: Þetta stríS heyjum við til enda, 
hvaS sem kostar. 

RæSur Asquith eru fyrirmynd aS skírleik, orSfæS, 
orSavali og tilfinningu, þó honum sé oft brugðið um 
kulda, af því hann er svo einbeittur. Um fram flesta 
menn aSra virSist hann þeirri gáfu gæddur, aS láta 
sér fyrirhafnarlaust hugkvæmast hvert skifti heppi- 
legustu orSin, sem á þarf aS halda. Hann hefir lag á 
að þrýsta efninu saman, svo hann talar aldrei lengi í 
einu, en skilur þó ekkert eftir, sem þarf aS segja. 
Röddin er hreimmikil og hrífandi, svo áhrifin á þingiS 
í hvert skifti eru feikna-mikil. Aldrei kemur þaS 
betur í ljós, hve vel hann kann aS stilla orS- 
um sínum en þegar hann er aS tala um einhvern at- 



28 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


kvæSamann látinn. í sumar sem leiS dó einn af vin- 
um hans, en andstæSingur þó í þinginu, og var þaS 
lofsorS sem hann lauk á hann ef til vill þeim mun 
eftirtektarverðara, þar sem hér var um andstæSing 
aS ræóa í stjórnmálum, og munu ummæli hans lengi 
lifa: ,,Ef til vill hefir Alfred Lyttleton komist allra 

manna þessarrar kynslóSar næst því, aS eignast þaS 
mannsmót og þá kjörmynd af sönnum manni, er hver- 
jum enskum föSur myndi fögnuður í aó sjá son sinn 
keppa eftir, og ef unt væri aS ná“. Sú setning mun 
lengi í minnum höfS. 

Hann hefir afnumiS þann sið, aS viShafnarræSur 
leiðtoganna í þingi, sem þeir flytja kjólklæddir, þurfi 
aS vera tveggja til þriggja klukkustunda langar. ÞaS 
er mjög sjaldan, aS hann þurfi meira en fjörutíu til 
fimmtíu mínútur, jafnvel þegar mest liggur viS, og 
þegar er hann tekur sæti sitt aftur, virSist ekki vera 
eitt einasta atriði eftir, sem taka hefSi átt betur fram. 
Hann er sérlega vinsæll leiStogi, því prúSmenskan og 
kurteisin yfirgefa hann aldrei. Hann hefir engar 
mætur á þynningum. Stundum eru þeir á þingi að 
leggja fyrir hann spurningar, sem þeir eru lengi aS 
koma út úr sér. Svör hans eru þá vanalega aS eins: 
iVo, Sir, og þó þeim þyki þaS oft nokkuð snubbótt, 
finst flestum, aS þau sýna heimsku og fordild nægilega 
samúS. 


F. J. Bergmann. 




Umsátrið um Parísarborg 1870. 

Hverjar aflev&ingar strŒib haf’bi fyrir mig 

Sögusögn frciklcneskrar konu, AIMÉE GEORGES. 
(Skrifað um miðjan á£úst 1914). 


Eg hefi lesið í blöSunum að sama daginn og her- 
liSiS hélt burt frá Berlín, hafi fariS fram tvö þúsund 
hjónavígslur. Var frá því sagt sem lítilfjörlegu 
atriSi, og það huliS inni á milli þéttsettra blaSadálka 
sem fullir voru stríSsfregnum. En eigi að síSur fylti 
þaS huga minn endurminningum, sem eg hafSi veriS 
aS reyna að gleyma seinustu fjörutíu árin. Því fyrir 
f jörutíu og f jórum árum sá eg hersveitir halda á burt, 
ekki frá Berlín heldur París. A þeim sama degi fóru 
einnig fram margar hjónavígslur og einn hermann- 
anna var maSurinn minn, og ein hjónavigslan var mín. 

ÁSur en þessi frásögn kemst á prent mun eg hafa 
lesiS um stór skip, sem sökt hefir veriS, eyddar borg- 
ir og hrausta menn, sem hafa falliS eins og strá fyrir 
ljá. 

Mér er í minni þegar Prússar héldu inn í Parísar- 
borg eftir hina löngu og hræSilegu umsát. Þóttust 
þeir hafa rétt til þess aS dvelja næturlangt fyrir inn- 
an borgarhliðin, og var þá ekki annaS fyrir hendi en 
aó samsinna að svo væri. Skotvirkin rifu þeir niður, 
en ýmist drápu eða tóku til fanga ungmenni vor svo 
ekki var oss skiliS annaS eftir í allri hinni ágætu Par- 
ísarborg en gamalmenni, konur og börn. Þeir kröfS- 
ust þess líka aS þeim yrSi hleypt inn í húsin; en aS 



30 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


viS þeim yrSi tekiS með glaum og gleSi, þess gátu þeir 
ekkt krafist, né heldur neytt oss til. Hvar sem litiS 
var, voru gluggahlerar lokaSir, og göturnar mannlaus- 
ar. AlstaSar blakti þjóSfáninn franski á öfugum end- 
um og jafnhliða honum, hingaS og þangaS, sorgarblæj- 
ur. Yfir dyrum matsöluhúsa og leikhúsa hengu sorg- 
arfánar og skyldir, sem snúiS hafSi veriS öfugt en, 
sem letraS var á: „LokaS vegna sorgar þjóSarinnar 
Borgin var sem dauS. En gægSist maSur út um 
gluggahlerana sáust Prússar vera aS færast nær. 

Eg var nítjan ára gömul. FaSir minn og móSir 
voru ellihnígin. Eg minnist þess er eg stóS viS hliS 
foreldra minna, aS viS öll gægSumst út og íáum her- 
fylkingarnar síga áfram og aS faSir minn fordæmdi 
þær ákaflega í lágum hljóðum. Sjálf bar eg í brjósti 
til þeirra rótgróiS hatur. Þeir voru svo sællegir og 
svo hraustir aS sjá, — en oss höfSu þeir svelt í meir 
en hundraS daga. Alt í einu, meSan viS stóSum 
þarna á gægjum, sáum viS konu skjólast út úr kjall- 
aradyrum hér um bil beint undir glugganum okkar, 
staSnæmast yzt á gangstéttinni og veifa höndunum 
hrópandi. Hún var grá fyrir hærum, á að gizka 
fimtug, en allt hennar yfirbragS virtist fyrirmannlegt. 

„Nemið staSar“, hrópaSi hún. „MorSingjar, úr- 
þvættin ykkar, nemiS staSar“. 

Nokkrir dátanna sem næstir stóSu hniptu hver 
í annan og hlóu, en hinir héldu áfram leiSar sinnar án 
þess aS gefa henni eSa hrópum hennar gaum. Alt í 
einu lét hún hendina síga niSur að beltisstaS og hóf 
hana svo strax aftur. Eg hrökk aftur á bak meS 
skelfingu. Hún hélt á skammbyssu. Þrjú skot riSu 
hvert á eftir öóru, og þrír prússar, sem næstir henni 
stóSu, hnigu niður á götuna, blóSugir. Ruddust nú 
margir aó henni til aS taka af henni vopniS. Einn 
þeirra barði hana með afli í andlitfS, en þess virtist 
engin þörf því hún rétti fram byssuna stillilega. 



ALMANAK 1915 


31 


„TakiS viS byssunni", hrópaSi hún. „Hún hefir 
unniS sitt verk. ÞiS sviftuS mig manninum mínum 
og tveim sonum. Eg tek þrjá ykkar. Ha !“ — ÞaS 
var skelfilegur hæónishlátur. „ÞiS megiS hafa byss- 
una. GefiS hana þessum þremur, sem liggja þarna á 
götunni. Kannske hún færi þá aftur til lífs“. 

Þeir tóku konuna meS sér og flýttu förinni til 
varShússins. Kváðu þeir hana vitstola, og sá eg hana 
aldrei síSar. HundruSir kvenna urSu vitstola um 
þetta leyti, og þaS er umhugsunin um þær, sem kemur 
mér til aS segja að sorgirnar, sem konur verSa að þola 
á ófriSartímum, séu of harmþrungnar til þess þeim 
verði meS orSum lýst. Og þaS er af því, aS menn lesa 
ekkert um þaS hvaS stríS þýSir í garS kvenna. ViS 
vitum hvaS þaS þýSir, viS mundum láta þaS upp- 
skátt ef viS gætum, því ef hægt væri aS segja söguna 
eins og hún er í sínum óttalega algleymingi, ef allar 
konur vissu þaS, sem sumar okkar vita, þá mundi al- 
drei verða stríS framar. 

Eg man þaS að eg var átján ára gömul þegar 
stríSið hófst. FaSir minn fékst viS ullarverzlun og 
bjuggum viS rétt utan viS borgina í gömlu en þægi- 
legu húsi, og var blómgarSur í kringum þaS. 

ViS kærSum okkur sízt um stríS. Napóleon hafSi 
fært Frakklandi stríS sem nægja hefSi mátt um lang- 
an aldur — of mikiS stríS. Prússar höfSu um mörg 
undanfarin ár búið sig undir ófrið, og þegar stríSs- 
yfirlýsingin kom, lá ekki annaS fyrir frönsku þjóSinni 
en aS verja hendur síoar. Keisarinn bar nafn 
Napóleons. Þjóðin treysti honum. Hún var þá ekki 
komin aS raun um hve mannkostir hans voru ónógir, 
en hann aftur á móti treysti þeim mönnum, sem hann 
hafSi hiS næsta sér, lét þá telja sér trú um aS herliSið 
væri fullkomiS að öllum útbúnaSi og aS styrjöldin 
mundi hjálíSa á örfáum dögum. Allir trúSu þeim og 
honum. „Þetta verSur eins og dálítil skemtiferð“, 



32 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


sögSu ungu mennirnir sín á milli, og virtist eins og öll 
þjóSin tæki meiri og minni þátt í ungæSisskap 
þeirra. Þó voru innan um gamlir menn, sem rendu 
huganum aftur til áranna þegar Napóleon herti sem 
mest aS þjóSinni meS liSsöfnun, og mintust þeirra 
hörSu tima meS eftirvæntingu. 

Ungmennin þyrptust undir merki, og virtist há- 
tíSabragur á öllu dagana áóur en herliSiS hélt 
burtu úr Parísarborg. 

,,Til Berlínar, til Berlínar!“ hrópaSi fólkið og 
virtist ganga aS því vissu aS innan viku eSa hálfs- 
mánaSar mundi sú fregn berast út að herliS vort hefSi 
rutt sér braut aS höfuSborg Prússlands og náS þar 
inngöngu. 

Francois og eg vorum búin aS vera trúlofuS í 
þrjá mánuSi og var ráS fyrir gert aS viS giftumst um 
jólaleytiS. Sextugasta og önnur hersveitin — hersveit- 
in, sem hann var í, var kölluS undir merki. Kom 
hann stöóugt til mín kvöldin næstu áSur en liSiS hélt 
á staS og sagSi mér þá ætíS í fréttaskyni hvaS gengi 
meS liSsöfnuðinn, þangaS til seinasta kvöldiS. Þá 
voru frettirnar færri, og var eínhver alvörublær á 
röddinni sem endranær átti þar ekki heima. Sagði 
hann mér aS orS léki á því í herbúSunum aS prússar 
væru betur búnir að mönnum en gert hefSi veriS ráS 
fyrir. Fór annars ekki út í smáatriSi, en þaS var 
auSvelt aS geta sér til í eySurnar, því blærinn á rödd- 
inni, trega-yfirbragSiS á allri framkomu hans, einhver 
hulin tilfinning talaSi til min, og loks gat eg ekki leng- 
ur orSa bundist. 

„HugsaSu þér“, sagSi eg, „hugsaSu þér þaS 
Francois ef þú skildir ekki koma aftur !“ Hann þagSi. 
Eg leit í augu honum msS skelfingu. 

„Francois!" nærri hrópaSi eg, „því svararSu 
mér ekki Francois?“ 

í stað þess að svara tók hann í hönd mér. „Eg 



ALMANAK 1915 


33 


hefi veriS aS hugsa um þaS Aimée“, sagSi hann, ,,aS 
ef til vill væri bezt aS viS giftum okkur á morgun“. 

Eg greip meS ákafa í hönd honum. 

,,MaSur veit sjaldnast hvaS fyrír getur komiS 
þegar út í stríS er gengiS, og — eSa hvaS finst þér 1 
spurSi hann og leit á mig. 

Stundarkorn leiS áSur en eg svaraói, en á þeirri 
litlu stund virtist sem eg hyrfi frá æsku- til fullorSins- 
áranna. Það var eins og eg gengi þá alt í einu í 
gegnum allar þær raunir sem eru hlutskifti konunnar 
einnar. Þá vissi eg þaS vel aS hvað sem yrSi á vegi 
Francois, hvort heldur líf, hvalir, eSa dauSi, þá átti 
eg þar hlut aS máli. Þá líka, meir en nokkru sinni 
áSur lék mér hugur á að verSa eiginkona hans. 

„ViS skulum fara til pabba og mömmu“, sagSi 
eg látleysislega, Fleiri orSa þurfti ekki viS, því viS 
skildum hvort annaS. ViS gengum hljóSlega út á 
svalirnar á bakhliS hiíssins þar sem foreldrar mínir 
sátu og sagSi Francois þeim frá samtali okkar. Dag- 
inn áSur hafSi Francois ekki veriS nema drengur í 
augum mínum, en í kvöld var hann orSinn fullorSinn 
maSur. ÞaS var eins og slæi glampa á augu föSur 
mínum, því hann var stoltur af Francois. 

„Börnin hafa rétt fyrir sér, góði minn“, sagSi 
móSir mín. „ViS skulum fara meS þeim á morgun“. 

Francois kom snemma morgunin eftir og móSir 
hans meS honum og héldum viS öll saman til kirkj- 
unnar því þar var alt undir vígsluna búiS. Eg reyndi 
aS festa hugann vió atSöfnina, en gat þaS ekki. Hann 
snerist allur um þaS eitt aS nú væri Francois aS fara 
í stríSiS. 

„Þar til dauSinn eínn fær ykkur aSskiliS?“ end- 
aSi presturinn ræSu sína hátíSlega og beiS eftir já- 
yrSi mínu, sem eg gaf meS veikum rómi. 

Herinn átti aS leggja á staS seinni part dagsins, 
og stóS eg út á gangstéttinni til aS horfa á fylkingarn- 



34 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ar líSa fram hjá. Hvar, sem litiS var, blöktu, þjóð- 
fánarnir. FólkiS stóS í þyrpingum og æpti gleðiópum 
um leiS og hersveitirnar fóru hjá, eins og ef hátíSa- 
hald væri, en þó linti gleSilátunum von bráSar og 
alvörublær eins og smá færSist yfir fjöldann. Nú sá- 
ust atburSir, sem eg sízt vildi sjá aftur. 

Meðfram götunni eins langt og séS varS, stóSu 
konur og gamalmenni grátandi og veifuSu vasaklút- 
um í kveSjuskyni, eSa lyftu óttaslegnum ungbörnum 
upp yfir mannþröngina svo þau kæmu auga á föSur 
sinn um leið og hann færi fram hjá. Eg sá allt í 
móðu, og horfSi á síðustu fylkinguna — þar var 
Francois í fremstu röS meS byssu á öxl. 

Eg grét ekki þá. Tárin komu ekki fyr en seinna, 
því eg vildi ekki þyngja sorg hans meS þeim, og meS 
þeim ásetningi, og án þess aS gefa gaum því sem 
aSrir sögSu eSa hugsuSu, fór eg þangaS sem hann var, 
harkaði af mér og gekk viS hliS hans aS borgarhliS- 
unum. Þar kysti hann mig skilnaSarkossi en eg hélt 
heimleiSis aftur þungum, erfiSum skrefum. 

Margir, sem betra skyn hafa boriS á en eg, hafa 
skrifaS um umsátina um Parísarborg. I fyrstu var 
þaó ekki á almanna vitund aS sezt mundi verSa um 
borgina, né heldur hefSu menn trúaS því, þar eS allar 
fréttir, sem stjórnin lét gefa út þangað til undir þaS 
síðasta, voru góSar og hughreystandi. Eftir þeim aS 
dæma átti herliS vort aS hafa mætt óvinahernum, 
felt marga menn, og borið sigur úr bííum. Einnig aS 
riSSaralió vort hefSi afkróaS eina af herdeildum 
Prússa og tekiS að herfangi margar fallbyssur, en aS 
her vor yfirleytt væri á leiSinni til Berlínar sigri hrós- 
andi. Svona fregnir ráku hver aSra og trúSu menn 
þeim fyrst í staS, en svo fóru aö kvisast nýungar 
manna á milli, sem ekki komu á prent. ÞaS, aS lið 
vort hefSi sigraS, var borið til baka, en hitt haft aS 
sönnu aS það hefSi hörfaS undan, aS margir hefðu 



ALMANAK 1915 


35 


falliS, margir særst, margir teknir til fanga, — og aS 
síSustu fregnin um þaS, aS umsát yrSi hafin um sjálfa 
Parísarborg. Jafnvel þá álitu menn ekkert verulegt 
í húfi. Eg man aS faSir minn kom heim með fjögur 
væn svínslæri og skar af einu þeirra stóra sneiS handa 
hverju okkar. Varö þá móður minni aS orSi eitthvaS 
á þá leiS aS betra mundi aS geyma lærin ef svo skyldi 
fara aS sezt yrSi um borgina. En faSir minn eyddi 
því og hló. „Já umsát“, sagSi hann. „HvaS um 
það, hún mundi aldreí standa lengi“. 

AS nokkrum dögum liSnum var komiS annaS 
hljóS í strokkinn. Prússar voru farnir aS kreppa aS 
borginni. Göturnar fyltust fólki á flótta meS pjönkur 
sínar í höndunum, og liti maSur í kíki af einhverri 
hæS í borginni, sást óvinaherinn í óSa önn vera að 
byggja varnargarSa og þá í fyrsta skipti á æfinni 
heyrði eg fallbyssuskotin dynja svo undir tók og allt 
hristist, en þó gleymdist manni eigi aS síSur sá feikÞ 
gnýr svo, meS vananum, aS hans gætti ekki frekar 
en ganghljóðs í klukku. 

í fjóra mánuSi bragSaSi eg ekki brauSbita. ViS 
áttum lítiS eitt af kartöflum, sem gengu upp löngu áS- 
ur umsátinni var lokiS. Stjórnin gerSi upptæka alla 
hesta í borginni og fílana í dýragarSinum og útbýtti 
manna á meSal miSum sem ákveSiS var á hve mikiS 
hrossa og fílakjöt skyldi af hendi látiS hverjum fjórSa 
hvern dag. 

Einu sinni um dagsetursbil var eg ein á gangi 
heimleiSis. A undan mér gengu tveir aldraðir menn, 
auSsjáanlega komnir yfir herskyldu aldur. Sá eg aS 
þeir námu staSar alt í einu framundan húsi föSur 
míns og aS annar þeirra beygði sig áfergilega eftir ein- 
hver ju, sem hann svo flýtti sér að stinga niSur í poka 
um leiS og hann sagði drýgindalega viS félaga sinn: 
„Þetta skal nú í pottinn á morgun“. Seinna komst eg 
aS því hvaS þetta hafði veriS. ÞaS var kötturinn okkar. 



36 


ÓI.AFUR s. thorgeirsson: 


Næst herbergjum okkar bjó kona sem átti tvo 
sonu i stríSinu og voru þeir líka í sextugustu og ann- 
ari herdeildinni. Hún var eldri en eg — jafn gömul 
móSur minni — en upp frá deginum þegar fyrstu 
harmafregnirnar bárust til Parísar og þangaS til um- 
sátinni létti, vorum viS óaSskiljanlegar. Vió höfSum 
báðar orSiS aS offra ástvinum, sem okkur voru kær- 
ari en alt annaS, og hjörtu okkar bærSust eingöngu 
fyrir þá. 

Frá því fyrsta heyrSi eg hana ganga fram og aft- 
ur í herbergi sínu langt fram á nótt, viSstöSu og hvíld- 
arlaust. Síðar, þegar fregnirnar fóru versnandi eSa 
þegar aS því kom, sem verst var af öllu, aS þær komu 
engar, fór eg líka aS ganga um gólf. 

Klukkan sex á morgnana þegar skothríSin vakti 
okkur, var þaS vanalega aS viS klæddumst í snatri, 
fengum okkur matarbita, og héldum á staS. En ætíS 
var vinkona mín, móSir drengjanna tveggja tilbúin á 
undan mér og beiS með óþreyju meSan eg var aS 
enda viS aS týgja mig til. 

Gengum viS þá stundum mílu eSa tvær mílur 
vegar eftir því hvaSan skothríSin heyrðist, komum 
þangaS lafmóSar meS öndina í hálsinum og spurSum 
varSmennina hver hersveitin berSist þar. Voru þeir 
ætíS reiSubúnir til svars og ef þá, sem oft var, aS 
sextugasta og önnur hersveitin hélt kyrru fyrir, flýtt- 
um viS okkur til einhvers annars staSar í borgina 
þaSan sem skot heyrSust, og síðan staS úr staS frá 
einum enda borgarinnar til annars, allan daginn og 
komum heim um náttmál uppgefnar, en léttari í bragSi 
ef sextugasta og önnur hersveitin hafSi ekki veríS í 
skothríSinui þann dag. 

Suma dagana var ekkert barist og sátum viS þá 
heima og bjuggum iit sáraumbúSir. Rifum sundur 
beztu lérepts- og borSdúkana sem viS áttQ.QJL Qg var 
Ijúft aS gefa hvorttveggja. 



ALMANAK 1915 


37 


En vanalega fóru allir dagar í þaS aS ráfa fram 
og aftur milli virkjanna í skjóli viS varnargarSana. 

,,Þarna berst sextugasta og önnur hersveitin 11 , 
kallaði stundum einhver varðmannanna og biSum viS 
þá átekta langa og kvalafulla biS. 

Væri fariS framhjá meS særSan mann, flýttum 
viS förinni þangaS sem mest viS máttum oggrátbænd- 
um um -að fá aS sjá framan í hann 

,,ÞaS er ekki Francois“, 

,,ÞaS er hvorugur sona minna“. 

„GuSi sé lof“. 

Svo tímunum skifti ýmist biðum viS og þutum 
svo af staS ef sjúkrabörur voru bornar fram hjá, eSa 
fylgdum spítalavögnunum þangaS sem þeir fóru,skelfd- 
ar af því sem fyrir augun bar þegar hinir særSu voru 
bornir út, en gátum samt ekki bundist þess aS horfa. 

Loksins rann upp sá dagur aS skothríSinni létti 
og þær nýungar bárust út aS stríðinu væri lokiS. Eg 
man hvaS viS grétum. ESa þegar fyrsti maðurinn 
kom inn í borgina aS utan eftir aS umsátinni var hætt. 
Hann hélt á stóru hveitibrauSi og þyrftist fólkiS utan 
um hann kjamsandi, með hávaSa og gleSilátum. 

Francois kom aftur. Hann var orSinn ellilegur 
á svipinn og voru dökkar rákir undir augunum á hon- 
um, og virtist hann ganga lotinn rétt eins og þyngd 
byssunnar hefSi sligaS hann. En sama hýrleiks yfir- 
bragSiS var á andliti hans og glampinn í augunum 
hinn sami. Eg fleygSi mér um hálsinn á honum og 
þaS var eins og tárín ætluðu aldrei aS hætta aS 
streyma .... 

„BlóSugur bardagi", sögSu blöSin. „Tuttugu 
og fimm þúsund manna drepnir, særSir og týndir 11 . 
En engin blöð gátu þeirra tuttugu og fimm þúsunda 
kvenna, sem heima fyrir hlutu aS sitja sorgmæddar, 
þjakaSar og særðar, ekki af kúlum heldur helfregn- 
um. Fyrir þeim öllum gékk gleSisólin til viSar. 

4 



38 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Á ófriSartímunum núna, hugsa eg alla daga og margar 
nætur, um allar þær þúsundir mæSra sem verSa aS 
berjast gegn um lífiS sorgmæddar meó föSurlaus börn- 
in á örmum sér, um systurnar sem missa bræSur sína 
og standa einar eftir, um konur svo þúsundum skiftir 
sumar hverra nýgíftar, en sumar giftar sama daginn 
og herliSiS hélt á braut, eins og eg. 

M. Matthíasson, þýddi. 




S A F N 

TIL 

Landnámssögu íslendinga í Vesturheimi. 

SáLG^I ÍSLENDINGA í UTAH 
Eftir E. H. Johnson. 


FORMÁLI. 

Fyrir vinsamleg tilmæli hins heiðraða útgefanda þessa alman- 
aks, hefi eg ráðist í að færa í letur nokkra söguþætti, um Islend- 
inga þá sem flutt hafa frá ættjörðu vorri, íslandi, og sezt að hér 
í Utah. Verð eg þó að játa, að það eru ýmsar bægðir á því fyrir 
mér, að geta gert það svo úr garði, sem slíkri sögu hæfir. 
Veldur því, meðal annars það, hversu langt er umliðið síðan 
íslendingar flnttu hingað, og annað það, að flestir af þeim fyrstu 
hafa nú safnast til feðra sinna. Svo er það og líka eitt, að þeir 
sem hingað hafa flutt, og hér eru nú, eru næstum allir ættaðir úr 
öðrum landsfjórðungi en eg er. Eg hef því orðið að byggja sögu 
mína fyrir það mesta, á sögusögnum annara, en það er stundum 
ekki eins áreiðanlegt, eins og það sem maður sér og þekkir sjálf. 
ur. Ekki svo að skilja samt, að eg vilji drótta ósannsögli að 






40 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


nokkrum manni, í þessu efni, heldur hitt, að menn eru gleymnir, 
og misminnir þarafleiðandi oft, um ýms atriði svo sem um ártöl, 
dagsetningar, ættartölur o. s. frv. 

Eg vil þvf biðja lesendur og hlutaðeigendur, velvirðingar á 
öllum þeim göllum, sem á þáttum þessum kunna að verða. Eg tók 
hér að mér, að rita það, sem mér, sökum framantaldra orsaka, var 
ofvaxið, aðallega til þess að íslendingar í þessu bygðarlagi, gætu 
verið með, þegar safnið til landnámssögunnar íslenzku í Vestur- 
heimi verður prentað í einni heild, sem væntanlega verður gert, 
þegar öll undirstöðuatriði eru fengin. 

Um niðurröðun á þáttum þessum, hef eg það að segja, að 
menn eru taldir hér, í þeirri röð, eftir ártali, sem þeir komu hing- 
að til aðseturs. Og aðrir eru hér ekkí taldir en þeir sem fæddir 
eru á íslandi. Afkomenda þeirra er ekki getið, utan þar sem sér- 
stök nauðsyn krafði, og betur þótti við eiga. 

Yðar einlægur—E. H. J. 


I. ÞÁTTUR. 

Landnámssögur byrja oftast á því, að sá, er ritar, lýsir 
fyrst landsháttum, þar sem sagan gerist; einkum er það 
nauðsynlegt, þar sem ræöa er um landnám í óbygöum, þar 
sem engir hafa tekið sér bólfestu áður en sagan hefst. Saga 
sú, eða söguþættir, sem hér fara á eftir, veröa að því leyti 
svo lítil undantekning, því þaS er ekki hægt að segja, að 
Utah væri alveg óbygt land, þegar hinir fyrstu íslendingar 
komu þangað. Utah var að vísu fyrir stuttu bygS, það er 
að segja af hvítum mönnum, því það var árið 1847 , sem 
fyrsti hópur hvítra manna, undir forustu Brigham Youngs, 
kom þangað til aðseturs. Áður var Utah bygt af Indíönum, 
og töldu þeir landið sína eign, og ömuðust þeir við bygð 
hinna hvítu manna (pale faces —sem þeir svo kölluðuý, og 
voru, alt fram að 1860 , mjög herskáir í garð þeirra. En þar 
sem nú eru liðin yfir 60. ár, síðan Utah bygðist fyrst, og 
hún því orðin kunn á meSal allra þjóða, og þá um leið þeirra, 
sem lesa þetta Almanak, sleppi eg að lýsa henni hér í þessum 
þáttum, í þeirri von, að engir áliti það mikinn galla. Saga 
Islendinga hér byrjar samt á ungdómsárum Utah-ríkis, og er 



ALMANAK 1915 


41 


því ýmsra orsaka vegna ofin inn í sögu ríkisins, en sérstak- 
lega þó fyrir þátttöku þeirra í stríðum viö Indíana og þess, 
að þeir tóku þátt í að yrkja og byggja upp fagurt og frjó- 
samt land úr eySimörk. 

Það verSur því upphaf sögu vorrar hér, að í kring um 
árið 1850 voru tveir íslendingar í Kaupmannahöfn aö læra 
handiön. Hétu þeir Þórarinn Hafliðason og GuSmundur 
GuSmundsson. Áttu þeir báSir heima í Vestmannaeyjum og 
hafa aS öllum líkindum veriS ættaSir þaSan, eSa úr Landeyj- 
unum. Hvort réttara er, veit eg ekki, en hitt er áreiSanlegt, 
að þeir voru í Höfn á þessu tímabili og tóku þar trú þá, sem 
nefnd er “Mormónska”, og Utah er nú á dögum nafnkendust 
fyrir. Ekki veit eg heldur, hvaS lengi menn þessir dvöldu í 
Höfn; en Magnús Bjarnason ('sem síSar er getiSý, getur 
þeirra í æfisögu sinni og segir, aS þaS hafi veriö um þær 
mundir, og aS Þórarinn hafi veriS sá fyrsti Islendingur, sem 
tók trú Mormóna, og því réttnefndur faSir aS þeim trúar- 
brögSum meSal íslendinga. Þetta skeSi, segir Magnús, áriS 
1851 .— Guömundur Guömundsson gullsmiSur, og félagi Þór- 
arins, sem síöar flutti til Utah, var sá næsti, og fóru þeir svo 
aS þvi búnu heim til ættstöSva sinna og tóku aS boSa hina 
nýju trú vinum sínum og ættfólki þar á eyjunum, sem í fyrstu 
gekk fremur tregt, en rættist þó dável fram úr meS tíS og 
tíma og varS aöallega til þess, aS landar byrjuSu aS flytja 
til Utah. 

Tvær eSa þrjár fjölskyldur þar á eyjunum gengu strax 
inn á trú þessa, og úr þeim hópi var sá maSurinn, sem fyrst- 
ur íslendinga flutti til Utah. 

Þórarinn, sem áSur er nefndur, druknaSi viS Vést- 
mannaeyjar 1852 , og er því úr sögunni. En GuSmundur fé- 
lagi hans hélt áfram trúboöinu í samfélagi viS danskan mann, 
sem kom til eyjanna um þessar mundir og dvaldi þar fyrir 
tiö. 

ÞaS var áriö 1855 , sem fyrstu íslendingarnir hófu ferS 
til Utah. Sá, sem fyrir feröinni réS, hét Samúel og átti sið-. 
ast heima á Kirkjubæ í Vestmannaeyjum. EaSir hans var 
Bjarni Jónsson, fyrir eina tíö bóndi á Kvíhólum undir Eyja- 
fjöllum. En kona Samúels heitir Margrét Gísladóttir bónda 




42 ÓLAFUR S. THOÍtGEmSSON: 

á Göröum í Vestmannaeyjum, Andréssonar á Grænuborg í 
Fljótshlíö. — Samúel, Margrét kona hans og annar kven- 
maöur, Helga að nafni, sem síðar varö kona Þóröar Diöriks- 
sonar, voru fyrstu íslendingarnir, sem til Utah komu; þaö 
var um voriö 1856 . Þau Samúel og Margrét tóku sér bú- 


Samúel Bjarnason og hona hans Margrét Gísladóttir 

stað í Spanish Fork, en Helga varð eftir í Salt Uake City. 
Samúel nam hér land, 160 ekrur, eöa jafnvel meira, og bjó 
hér síðan fremur laglegu búi í 34 ár. Hann andaðist 1890 ; 
en ekkja hans lifir enn, og er nú 88 ára að aldri. 

Þetta sama ár, eða 1856 , kom bórSnr Diðriksson út, og 
settist að í Spanish Fork. Var Þórður bróðir Árna í 









ALMANAK 1915 


43 



Stakkagerði í Vestmannaeyjum, sem margir kannast viíS, en 
sonur Diöriks bónda á Hólminum í Austur Landeyjunum, 
Jónssonar írá Önundarstööum, Diörikssonar í Miöey, Bjarna- 
sonar á Önundarstööum, Gíslasonar á Skúmsstöðum, 
Rárðarsonar lögmanns í Vatnsdal, Diörikssonar, Þorsteins- 


ÞórSur DiSriksson og lcona hans Helga Jónsdóttir 

sonar, Jónssonar prests, sem myrtur var af Tyrkjum í Vest- 
mannaeyjum 1027 , Eiríkssonar kirkjuprests í Skálholti 1520 , 
svo á Gilsbakitai 527 og síðast á Reykholti 1547 - 1563 , Jóns- 
sonar* *J. — Kona Þóröar var Helga, sú sem getiö er um hér 

*) Ættartala Þórðar Diorikssonar, eftir B. Guðmundsson 
á Suðurnesjum skrifuó 1876.—E.H.J, 










44 


ÓLAFUR s, thorgeirsson: 


aö framan, dóttir Jóns Hálfdánarsonar bónda á KlasbarSa í 
Út-Landeyjuunm í Rangárvallasýslu.— Þóröur nam hér land 
og bjó hér góSu búi í nálægt 40 ár. Hann var greindar- 
maSur og skáldmæltur í betra lagi, einnig góður smiöur og 
yfirleitt í áliti og afhaldi á meSan hann lifði. — Hjón þessi 
eru nú bæSi dáin fyrir nokkrum árum. 

Þetta sama ár mun GuSmundur gullsmiður Guðmunds- 
son hafa komið til Utah. Settist hann aíS í bæ þeim, sem 
Lehi heitir ('framb. LíhæJ og bjó hann þar á meSan hann 
lifSi. Hann átti danska konu, og við henni þrjá sonu, sem 
lítiö og helzt ekkert hafa haft samneyti við íslendinga. 

Áriö 1857 kom út hingaö Loftur Jónsson; var Jón faðir 
hans Árnason, ættaöur úr Landeyjunum. Loftur tók hér 
land og var talinn í beztu bænda röö meöan hann liföi. 
Hann átti fyrir fyrri konu Guðrúnu Halldórsdóttur, ekkju 
eftir Jón Oddsson bónda í Þórlaugargeröi í Vestmanneyjum, 
sem druknaöi þar við eyjarnar í kringum 1834 . Guðrún var 
ættuð af Skeiðunum. —• Síðari kona Lofts heitir Halldóra, 
dóttir Árna bónda að Undirhrauni i Meðallandi, Arngríms- 
sonar á Hraunbæ í Álftaveri, Árnasonar hreppstjóra í Botn- 
um í Meðallandi. — Loftur var hinn mesti heiðursmaður í 
hvívetna, og bezti smiður bæði á tré og járn. Hann dó af 
slysi hér í Spanish Fork 1874 . 

Sama árið kom hingað Jón Jónsson, Oddssonar frá Þor- 
laugargerði x Vestmannaeyjum. Var hann stjúpsonur Lofts 
og því í för með honum. Jón nam hér land og hefir búið 
hér síðan og farnast fremur vel. Hans kona, Anna Guð- 
laugsdóttir frá Ketilsstöðum i Mýrdal, Eyjólfssonar í Mör- 
tungu, Þórarinssonar á Seljalandi, austur á Siðu. : —■ Jón og 
Ánna lifa enn, hann 77 , en hún 75 ára að aldri. 

Enn fremur var og í för með Lofti Magnús Bjarnason; 
fæddur 3 . Ágúst 1815 , en dáinn 1904 , 89 ára að aklri. Var 
hann sonur prestsmága-Bjarna, sem svo var kallaður, fyrir 
þá sök, að hann átti börn með tveim prestadætrum á sínum 
yngri árum og áður hann giftist móður Magnúsar, sem, eftir 
því er næst verður komist af æfisögu hans, var hvorug 
prestsdóttirin. — Kona Magnúsar hét Þuríður, dóttir Magn- 
úsar bónda á Brekku í Landeyjunum. Hún lézt 1 . Febrúar 



ALMANAK 1915 


45 


1891. — Magnús nam land, en búskapur hans var einlægt í 
fremur smáum stíl. Hann var hinn mesti ráövendnis og 
heiðursmaSur; teykir allgóbur og töluvert hneigSur fyrir 
bækur. Fremur vel að sér um marga hluti, eftir því sem ó- 
breyttir alþýöumenn gerast. 

Einnig kom hingab með Lofti Vigdís Björnsdóttir, dóttir 
Bjarna- bónda á Hjallanesi á Landi, Gíslasonar, ættuS úr 
Landeyjunum. Vigdís þessi kom samt ekki til Spanish Fork 
fyr en 1895. Hún giftist hér 1860 enskum manni, William 
Holt aS nafni ("frb. Hóltý, og bjó svo meS honum rausnarbúi 
um 30 ár. Hún hefir veriS, og er enn, þegar þetta er ritaS, 
viS bú hér í bænum, þrátt fyrir þaS þótt hún sé nú 87 ára aS 
aldri og hafi veriS ekkja í 22 ár. — Get eg hennar hér í sögu 
landnema, fyrst fvrir þá sök, aS hún kom hingaS meS þeim 
fyrstu, og annaS þaS, aS hún hefir veriS hér á meSal vor 
uokkurs konar Unnur djúpauSga, eSa Ólöf ríka; eSa, svo eg 
tali nú blátt áfram, mesta rausnar og heiSurs kona. Hún 
fékst viS ljósmóSurstörf hér í bænum og grendinni, svo 
mörgum tugum ára skifti, og hepnaSist þaS prýSilega. Hún 
iSkaSi líka lækningar og líknaSi mörgum, sérstaklega á meS- 
an fólk í þessu bygöarlagi liföi viö fátækt og læknar voru ekki 
á hverju strái, eins og þeir eru nú. Mrs. Holt er nú (ignj 
mikiö farin aö tapa bæöi sjón og heyrn og því á fallanda 
freti 

Nú hefi eg taliö alla þá, sem hingaö komu fyrir 1860 og 
mega aö réttu kallast landnámsmenn, og endar þar meö 
fyrsti þáttur sögu vorrar. 


II. ÞÁTTUR. 

Frá þeim tíma, sem hér aö framan er skráS, en til þess 
aö innflutningur byrjaöi hingað aftur, liSu 14 til 15 ár, og 
hefi eg ekki heyrt getiö neinna, sem hingað komu á þessu 
tímabili, utan einnar konu, sem Halldóra heitir. Hún er 
dóttir Samúels Bjarnasonar, þess sem fyrstur er talinn í 
fyrsta þætti. Kom hún hingaS 1871 frá Kaupmannahöfn, og 
var þá gift dönskum manni, sem Friðrik G. Hansen heitir. 



46 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Búa hjón þessi hér í bænum enn, vel metin, en nokkuö hnig- 
in aö aldri. 

Þeir af löndum vorum, sem seinna komu og veröa nú 
taldir í þeirri röö, sem þeir komu, aö svo miklu leyti, sem 
því verður við komið, höföu lítið og helzt ekki neitt tækifæri 
til aö nema lönd, því öll lönd hér í grendinni ,þau er nokkur 
veigur var í, voru upptekin. Samt hefir mikill meiri hluti 
keypt lönd, af ýmsum stæröum og meö mismunandi veröi, og 
rekið síöan landbúnað, sumir eingöngu en aðrir í sambandi 
við algenga daglaúnavinnu. Land var hér fyrst framan af í 
þolanlega góöu verði, en nú er öldin önnur. Billegasta land 
er nú um ioo dollara ekran, og þaðan alt upp í $300 og jafn- 
vel meira, þau lönd, sem eru undir aldinatrjám. 

Þaö mun hafa veriö í kring uín árið 1872, sem þeir herr- 
ar, Samúel Bjarnason og Loftur Jónsson, fóru heim til Is- 
lands í trúboðserindum fyrir kirkju Mormóna, og voru þeir 
i þeirri ferð nokkuö á annað ár og boðuðu trú um Vest- 
mannaevjar, Landeyjar og einnig í Reykjavík. Komst viö 
þessa trúboðun að nýju á vesturfara-hreyfing á þessum 
stöðum, svo landar byrjuðu aftur að flytja til Utah, og hélzt 
það svo næstum uppihaldslaust þar til 1892 eða 3; — síðan 
hafa engir komið hingað frá íslandi, mér vitanlega. 

Árið 1874 kom hingað Sigurður Árnason, frá Elínarhúsi 
í Vestmannaeyjum, sonur Árna bónda Högnasonar að 
Skarðshlíð undir Eyjafjöllum. Hans kona Vilborg Þórðar- 
dóttir, Sveinssonar, ættuð úr Mýrdal. Hún var, áður en 
Sigurður fékk hennar. ekkja eftir Jón bónda Pétursson, sem 
lengi bjó í Elínarhúsi, og dó þar. — Sigurður hefir verið 
atorkumaður hinn mesti; keypti hér mikið af landi og hefir 
búið hér rausnarbúi framt að 37 árum. Nú er hann nær 
sjötíu ára að aldri og talsvert farinn að gefa sig með heilsu, 
og þar af leiðandi að hægja á sér; enda er honum það óhætt, 
því karl er fremur góðum efnum búinn og getur því tekið 
tiðina rólega, það sem eftir er. Sigurði og konu hans hefir 
ekki orðið neinna barna auðið, en Vilborg átti þrjú börn 
með fyrri manni sínum, tvær dætur og emn son, sem Jóhann 
heitir, og býr nú i Tabor, Canada. Hann er kvæntur Sól- 
rúnu dóttur Guðmundar Guðmundssonar fsjá 1886J, dugn- 



ALMANAK 1915 


47 


aöar og merkismaður. Siguröur og kona hans hafa líka aliÖ 
upp, fyrir þaö mesta, þrjá dóttursyni hennar, og eru tveir af 
þeim til heimilis hjá þeim enn, næstum fulltíöa menn. 

1875 — Gísli Einarsson, sonur Einars hreppstjóra aö 
Hrífunesi í Skaftártungum, Bjarnasonar, Jónssonar. Gísli 
er albróöir séra Bjarna Einarssonar, prófasts á Mýrum, og 
Jóns bónda á Hemrtt. — Gísli er kvæntur Halldóru Árnadótt- 
ur, ekkju eftir Loft sál. Jónsson, sem hér aö framan er getið, 
og hafa þau búiö hér sæmdarbúi t 35 ár. Þau eiga þrjú 
börn, öll fullorðin og mjög myndarleg. Loftur sonur þeirra 
er nú, og hefir verið um nokkur ár, skólakennari viö búnaö- 
arskólann í Logan, Utah, merkur maður og vel látinn. En 
dæturnar eru giftar mönnum hér í bænum af innlendum ætt- 
um. — Um Gísla sjálfan hefi eg þaö aö segja, aö hann stend- 
ur í fremstu röð fyrirmyndarmanna hér. Mundi hafa verið 
talinn héraöshöföingi í fyrri daga. Hann er hygginn og ráð- 
settur maður og náöi talsverðri skólamentun á yngri árum 
sínum. Leiöandi tnaöur í bygöarlagi vorú, gestrisinn og 
höföinglyndur. 

1876 — Pétur Valgarðsson, sonur Valgarðs bónda í Val- 
garöshúsi viö Reykjavík. Pétur keypti hér land og bjó hér 
rausnarbúi í 20 ár eöa meir. Flutti hann síöan til Alberta i 
Canada og býr þar nú nálægt bæ, sem Tabor heitir. Hefir 
hann tekið þar lönd og farnast vel, enda er hann búhöldur 
hinn bezti. — Pétur er þríkvæntur; hét fyrsta kona hans 
Kristín. en ekki veit eg hverrar ættar; önnur kona hans hét 
Soffía Jónsdóttir frá Elínarhúsi í Vestmannaeyjum fsjá 
1874J. Þriöja konan heitir Jóhanna Jónsdóttir, ekkja eftir 
Guömund Guðmundsson á Fögruvöllum í Vestmannaeyjum. 

1878— (a.) Sveinn Þóröarson beykir, frá Löndum í Vest- 
mannaeyjum, sonur séra Þóröar prests aö Höfðabrekku, 
Brynjólfssonar bónda á Skipagerði. Hans kona Helga Árna- 
dóttir frá Mandal í Vestmannaeyjum, Hafliöasonar, ættuö úr 
Landeyjum. Sveinn bjó í Spanish Fork í 10—12 ár; flutti 
síðan til Castle Valley, tók þar land og bjó þar síðan til þess 
hann andaöist fyrir 3—4 árum. Sómamaður og vel látinn. 

(h) Jón horgcirsson, sonur Þorgeirs bónda Þorgeirs- 
sonar á Eystra Dalbæ í Landbrotinu. Flutti hann ungur að 



48 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


aldri til Vestmannaeyja og dvaldi þar í nokkur ár. Síðan 
fór hann vestur um haf og lenti í New York. ÞaSan sigldi 
hann suSur meS ströndum Ameríku, suSur fyrir Horn, og 
lenti í Kaliforníu; dvaldi þar um tíma, en flutti síðan til 
Utah og hefir dvalið hér síöan. Hefir hann mest af fengist 
viö sauðahiröingu og er talinn “góöur hiröir.” Hann var 
kvæntur Guðrúnu Jónsdóttur, bónda Ingimundarsonar frá 
Önundarstöðum í Austur Landeyjum fsjá 1886J, en skildi 
við hana fyrir mörgum árum síðan. Hún er nú dáin, en Jón 
heldur til í þorpi dálitlu, sem nefnt er Thistle, og er hann þar 
einsetumaður. Jón er talsvert hneigður til bóka, og á lag- 
legt bókasafn, bæöi á íslenzku og ensku. 

(c) Eitthvað urn þessar mundir, eöa máske ári síðar, 
kom hingaö Jón Eyvindsson frá Úlfsstöðum í Austur.Land- 
eyjum, sonur Eyvindar Eyvindssonar í Hallgeirseyjarhjá- 
leigu. Heitir kona hans Vigdís, dóttir Jóns Sigurðssonar á 
Vilborgarstöðum í Vestmannaeyjum. Jón er trésmiður all- 
góður og bjuggu þau hjón hér í bænum liklega framt aö 20 
árum, en fluttu síöan til Alberta í Canada og eru þar nú 

1880— (a.) Einar Jónsson frá Eiríkshjalla í Vestmanna- 
eyjum, sonur Jóns á Sámstööum í Fljótshlíð, Halldórssonar 
sama staðar. Hans kona Guörún Jónsdóttir, frá Stórumörk 
undir Eyjafjöllum, Jónssonar, Guðmundssonar,—Guðrún og 
Þorsteinn skáld Erlingsson eru systkinabörn. Einar fór 
heim í trúboðsferð 1888, en kom ekki aftur, því hann dó í 
Vestmannaeyjum. Hann var smiöur góöur. 

(b) Árni Arnason frá Löndum í Vestmannaeyjum, son- 
ur Árna Jónssonar frá Múlakoti í Eljótshlíð. Var Jðn afi 
hans sá, er átti við huldukonuna forðum og getið er um í 
þjóðsögum vorum. Árni er kvæntur Sólveigu Sveinsdóttur, 
beykirs á Löndum í Vestmannaeyjum, Þórðarsonar prests 
að Höfðabrekku (d. 1840J, Brynjólfssonar bónda á Skipa- 
geröi, Guðmundssonar. Árni er búhöldur góður, hefir keypt 
mikið af landi, og stundar landbúnað og er viö góð efni. 
Kona hans er skírleiks og myndar kona og eiga þau mörg 
uppkomin börn. 

( c ) Bjarni Bjarnason yngri, frá Kirkjulandi í Austur 
Landeyjum, sonur Bjarna Bjarnasonar hins eldra ('sjá 1886J. 



ALMANAK 1915 


49 


Bjarni keypti hér land og bjó um nokkur ár í Spanish Fork, 
flutti síöan noröur aö hafi og býr í Seattle. Hann er gull- 
smiöur og “úrmakari”, og talinn listfengur í þeirri iön. 
Kona hans heitir Guöríður, dóttir Þorsteins bónda á Mýr- 
staðahvoli í Mýrdal. 

(á) Binar Eiríksson frá Fagurlist í Vestmannaeyjum, 
sonur Eiríks bónda Runólfssonar aö Lágukotey í Meöallandi. 
Hans kona Guðrún Nikulásdóttirf?ý ættuð undan Eyjafjöll- 
um. Einar læröi gullsmíði á yngri árum og stundaði þá iðn 
hér í þessum bæ í nokkur ár; siðar flutti hann til Castle 
Valley og tók þar land, og hefir stundað þar landbúnaö og 
farnast vel. Skýrleiks og merkismaöur og vel látinn af 
öllum. 

1881— (a) Halldór Jónsson frá Reykjavík, sonur Jóns 
bónda á Sölfhól viö Reykjavík, Jónssonar frá Langholti í 
Meöallandi, Jónssonar prests að Hnausum, bróöur Stein- 
gríms biskups og séra Halldórs á Mosfelli, og þar var Hall- 
dór upp alinn. Hann er kvæntur Þórunni Guömundsdóttur, 
bónda á Ásum í Gnúpverjahrepp í Árnessýslu, eins af hin- 
um nafnkendu Hjálmholtsbræðrum, Þormóössona frá Lang- 
holti í Flóanum, og voru þeir Bergssynir. Halldór hefir 
keypt hér land og búiö fyrirmyndarbúi í 30 ár. Hjón þessi 
eru valin heiðurshjón og njóta virðingar og heiðurs hjá al- 
menningi. 

(b) Runólfur Runólfsson frá Vestmannaeyjum, í seinni 
tíð kallaöur séra Runólfur. Hann er sonur Runólfs Magn- 
ússonar þar í eyjunum; ætt hans að öðru leyti mér ókunn. 
Var hann gerður hér aö lúterskum missíónera presti i kring 
um 1891, og hefir hann svo verið við þau störf síðan, fyrst í 
Spanish Fork, þá austur í New Jersey, svo vestur viö haf í 
Ballard, Wash., og síðast í Gaulverjabæ í Árnessýslu, og þar 
er hann nú. Kona hans heitir Valgerður Níelsdóttir ættuö 
úr Vestmannaeyjum. 

(c) Guðmundur Egilsson frá Reykjavík, ættaður af 
Seltjarnarnesi. Hans kona Guöríður dóttir Guðmundar bónda 
Tómassonar á Þórustöðum í Grímsnesi, ættaður úr Biskups- 
tungum. Guömundur keypti land og bjó hér í nokkur ár. Er 
nú dáinn fyrir 22 árum, en ekkja hans lifir enn, komin á átt- 



50 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ræöisaldur, og er hjá syni þeirra Eríki, sem býr hér í bænum, 
kvæntur konu af dönskum ættum. Skýrleiks og myndar 
maíSur. 

(á) Eiríkur Ólafsson, alment kallaöur Eiríkur frá Brún- 
um. Var hann sonur Ólafs bónda í Ormskoti undir Eyja- 
fjöllum. Hét kona hans Rúnveldur, dóttir Runólfs bónda á 
Kaldrananesi í Mýrdal. Hún dó á leiöinni hingað vestur 
og var grafin “austur í stööum’’. Eiríkur bjó hér í Spanish 
Fork um nokkur ár, flutti síðan heim og dó þar. 

(e) Jón Jónsson, oftast kallaður Jón vefari, því hann 
var um tíma í “Kóngsins Kaupmannahöfn” og lærði þar 
vefnað. Jón var ættaður úr Húnavatnssýslu, fremur vel 
greindur og hagorður dálítið. Hann átti fyrir konu Ingveldi 
dóttur Eiríks Ólafssonar, sem hér á undan er talinn. Jón er 
nú dáinn fyrir nokkrum árum, en ekkja hans giftist aftur 
enskurn manni, Jones að nafni, og býr hún hér í Spanish 
Fork. 

(i) Halldór Jónsson, kallaður litli Dóri, til aðgreiningar 
frá stóra manninum, sem talinn er fyrstur undir þessum tölu- 
lið. Þeir eru frændur; samt var þessi Halldór víst ættaður 
og uppalinn í Meðallandi í Skaftafellssýslunni. Kona hans 
er Guðrún Jónsdóttir, Einarssonar frá Hrísnesi. Eluttu þau 
hjón til Castle Valley fyrir 20 árum og námu land; þar hafa 
þau búið síðan og farnast fremur vel. 

( g ) Bjarni Jónsson, sonur Jóns Bjarnasonar, bróður 
Einars hreppstjóra í Hrífunesi. Bjarni dó hér sama árið sem 
hann kom, ókvæntur; átti samt einn son, Gísla að nafni, sem 
býr hér í bænum, kvæntur Kristínu dóttur Péturs Val- 
garðssonar. 

1882— (a.) Eiríkur Eiríksson frá Gjábakka í Vestmanna- 
eyjum, sonur Eiríks Hanssonar bónda samastaðar. Hans 
kona Jónína Guðmundsdóttir, Árnasonar, frá Mandal; ættin 
úr Mýrdal. Eiríkur er húsasmiður mik'ill og hefir stundað 
þá iðn hér í bænum, svo árum skiftir. Hann smíðar líka og 
selur líkkistur, sér um jarðarfarir m. m. Hjón þessi eiga 
fjölda barna, öll skýr og vel gefin, og mjög snoturt heimili, 
og eru talin fyrirmyndarhjón. 

(b) Páll Arnason, sonur Árna bónda á Vilborga.rs(;öÍjum 



ALMANAK 1915 


51 


í Vestmannaeyjum, Jónssonar frá Múlakoti ('sjá 1880J. 
Hans kona, Kristín Eiríksdóttir, ættuó úr Me'ðallandi 
Skaftafellssýslu, systir Einars gullsmiös Eiríkssonar fsjá 
1880J. Páll á dálítið af landi, en stundar þó mest daglauna- 
vinnu. Hjón þessi eru myndar hjón og vel látin. Þau eiga 
tvo syni og eina dóttur, sem fædd eru á íslandi, en eru nú 
fullorðin; gift, og búa hér í bænum, Einar, giftur Magneu 
dóttur Magnúsar Einarssonar fsjá 1886J; Árni, giftur Em- 
ilíu Einarsdóttur fsjá 1890 ) og Pálína, gift enskum manni, 
Turner að nafni, lyfsala hér í bænum. 

(c) Guffmundur Binarsson, hálfbróöir Árna bónda í 
Stakkageröi í Vestmannaeyjum og Þórðar Diörikssonar fsjá 
1856J. Hans kona Auöbjörg Bjarnadóttir, Bjarnasonar 
bónda á Löndum í Hvalneshreppi, í Gullbringusýslu. Guð- 
mundur dó í Spanish Fork sama sumariö sem hann kom, en 
ekkja hans giftist aftur Hjálmari Björnssyni af Vatnsnesi í 
Húnavatnssýslu fsjá 1885^. Hann lézt í febrúar 1910; hinn 
merkasti maöur. 

(d) Eyjólfur Biríksson, ættaður úr Vestmannaeyjum, 
kvæntur Jaröþrúði Runólfsdóttur, ættaðri af Kjalamesi. 
Eyjólfur lézt fyrir fjórum árum, en ekkja hans og fjögur 
börn búa hér í bænum . 

1883— (n) Bjarni Bjarnason, frá Gerði í Vestmanna- 
eyjum, sonur Bjarna Sveinssonar bónda á Pétursey í Mýr- 
dal, Alexanderssonar frá Sólheimum í Vestur Skaftafells- 
sýslu. Hans kona Sigríður Jónsdóttir, Guðmundssonar 
bónda í Neðridal undir Eyjafjöllum. Bjarni er hygginn og 
ráðsettur maður, hefir keypt sér landblett og stundar land- 
búnað ásamt daglaunavinnu. Hjón þessi eiga engin börn, 
en hafa alið upp eina fósturdóttir, sem Þuríður heitir, og er 
gift manni af sænskum ættum, og búa þau hér í bænum. 

(b) Þórarinn Bjarnason, sonur Bjarna bónda á Hruna 
í Fljótshverfi í V.-Skaftafellssýslu, Magnússonar bónda 
sama staðar. Móðir Þórarins hét Karítas Jakobsdóttir, og 
var af Sólheima-ætt. Þórarinn er tvíkvæntur, hét fyrri 
kona hans Brynhildur Jónsdóttir, bónda Bjarnasonar á Efri- 
ey í Meðallandi; sú síðari heitir Ingveldur, dóttir Ingimund- 
ar bónda á Eyjum í Kjós. — Þórarinn bjó í Spanish Fork 



52 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


nokkur ár, flutti svo til Castle Valley og dvaldi þar um hríð 
og fékkst viö landbúnaS. Þaöan flutti hann til Springville 
og þar er hann nú og stundar algenga daglaunavinnu; merk- 
is- og greindar-maSur. 

(c) Ólafur Biríksson frá Brúnum, Ólafssonar frá Orms- 
koti fsjá i88ij. Hans kona Sigurbjörg Einarsdóttir, Jóns- 
sonar frá Dölum í Vestmannaeyjum. Ólafur er málari og 
talinn listfengur í þeirri iön; fluttu hjón þessi nor'ður að hafi 
fyrir nokkrum árum síöan og búa nú í Blaine, Washington. 

(á) Tómas Ingjaldsson, frá Reykjavík, sonur Ingjalds 
og Margrétar, sem lengi bjuggu í Engey. Kona hans Ágústa 
Sigurðardóttir, ættuö að norSan. Tómas keypti land og bjó 
hér góðu búi í mörg ár. Hann er nú dáinn, en ekkja hans 
giftist aftur Krjstjáni GuSnasyni ('sjá 1886J, og fluttu þau 
héSan til Alberta í Canada og býr hún þar, en Kristján er 
hér í Spanish Fork og stundar smíSavinnu. 

(e) Finnbogi Björnsson, sonur Björns bónda Björns- 
sonar aS Hjallanesi á Landi, bróSursonur Mrs. Holt, sem hér 
aS framan er nefnd. Kona Finnboga heitir María og er af 
dönskum ættum. Finnbogi er sauSahirSir og fæst alla jafna 
viS þann starfa. GóSur drengur og vel látinn. 

(í) Þorsteinn Jónsson, vanalega kallaSur Þorsteinn 
“póli” eSa “pólití”, af því hann hafSi gegnt lögreglumanns- 
stöSu í Reykjavík um nokkur ár. Hann var sonur Jóns 
bónda GuSnasonar á StrandarhöfSa í Út-Landeyjum. Kona 
hans heitir SigríSur, dóttir Jóns Bjarnasonar, bróS- 
ur Einars hreppstjóra í Hrífunesi. Þörsteinn og 
kona hans fluttu til Castle Valley 1889 og námu þar land, og 
hafa búiS þar síSan -og farnast vel. Þorsteinn er nú látinn 
fyrir 3—4 árum, en ekkja hans býr enn í Castle Valley, í dá- 
litlu þorpi, sem Cleveland heitir. 

1884— SigurSur Þorleifsson, sonur Þorleifs Eyjóifsson- 
ar, bónda á Núpi undir Evjafjöllum. Hann kom hingaS frá 
Mountain i North Dakota. SigurSur er tvíkvæntur; hét 
fyrri kona hans GuSný Jónsdóttir, Oddssonar frá Bakka í 
Austur-Landeyjum, en sú síSari heitir HjálmfríSur Hjálm- 
arsdóttir Filippssonar í Kastala í Vestmannaeyjum. 2 Ett sú 
er úr BorgarfjarSarsýslu. SigurSur er vel sirinúgut maSui; 



ALMANAK 1915 


53 


og trésmiður allgó'ður, og stundar hann þá iðn hér í bænum. 

1885— (a) Eggert Kristjánsson, frá Steðja á Þelamörk 
í Eyjafjarðarsýslu, sonur Kristjáns bónda Arngrímssonar á 
Vatnsleysu í Fnjóskadal, Jónssonar, líklega samastaðar. 
Eggert er kvæntur Sezelíu Jónsdóttur, bónda Péturssonar á 
Kúfhóli í Austur Landeyjum en fósturdóttur Bjarna Bjarna- 
sonar eldra frá Kirkjulandi fsjá 1886J. Eggert er dugnaðar- 
ög atorkumaður hinn mesti. Hefir hann keypt hér talsvert 
af landi og stundar landbúnað í sambandi við “vatnsmeist- 
ara” störf, sem hann gegnir nú fyrir bæjarstjórn vora.. 1 
stjórn þessa bæjar sat hann um tveggja ára tíma og þótti 
koir.a vel fram. Hann er'og einnig “Commander” af þeirri 
deild Maccabee félagsins, sem er í þessum bæ. Hjón þessi 
eiga fjölda barna, og mesta myndarheimili hér í bænum, og 
eru prýðisvel látin í hvívetna. 

(h( Jóhannes Kristjánsson, bróðir Eggerts. Hann var 
kvæntur Vilborgu Sigurðardóttur, bónda á Stóruvatnsleysu á 
Vatnsleysuströnd, en hún skildi við hann og flutti til Can- 
ada. Jóhannes var fyrst í Nýja íslandi og fékst þar eitt- 
hvað við verzlun, en hér hefir hann mestmegnis verið far- 
andsaíi. 

(c) Sigurður Hannesson, frá Hvoli í Ölfusi, sonur 
Hannesar bónda Hannessonar samastaðar. Kona hans er 
Sigríður Gísladóttir, Eyjólfssonar frá Kröggólfsstöðum í 
Ölfusi. Sigurður keypti land og bjó hér fyrirmyndarbúi í 
mörg ár. Hann varð bráðkvaddur 13 . Júní 1910 . Ekkja hans 
býr hér með sonum sínum, dugnaðar og myndar kona. 

(á) Sigurður Jónsson, frá Reykjavík, sonur Jóns bónda 
í Akrakoti á Álftanesi, Sigurðssonar frá Bakkakoti í sömu 
sveit. Hann er kvæntur Jóhönnu Guðmundsdóttur frá Man- 
dal í Vestmannaeyjum, Árnasonar, ættaður úr Mýrdal. Sig- 
urður hefir keypt land og stundar landbúnað ásamt daglauna- 
vinnu og farnast vel, því hann er dugnaðar og starfsmaður 
hinn mesti. Kona hans er myndarkona, og eiga þau mörg 
börn og snoturt heimili hér í bænum. 

(e) John Þorláksson fdanski JónJ, sonur Þorláks á 
Dúfþekju í Hvolhrepp, Jónssonar í kirkjulækjarkoti. Jón 
cr maður ókvæntur; hefir stundað hér algenga vinnu, en er 

5 



54 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


nú nokkuö hniginn aS aldri og heldur til hjá mági sínum og 
systur, Bjarna Bjamasyni ('sjá 1883J. 

(í) Gísli Gíslason, frá Jónshúsi í Vestmannaeyjum; er 
kvfentur Steinunni Þorsteinsdóttur, ættaðri úr Landeyjum. 
Gísli vann hér alla tíS fyrir járnbrautarfélagiS “Denver and 
Rio Grande”; mesti ráðvendnis og dugnaSarmatíur og talinn 
vel vi8 efni. Hann lézt í Desember 1910. 

(g) Eyjólfur Guðmundsson, frá Eyjabakka í Húnaþingi, 
vel kunnur um alt NorSurland fyrir hagsýni viö æðarfugls- 
vörp. Hann er sonur GuSmundar bónda og skálds á Illuga- 
stöðum á Vatnsnesi, Ketilssonar bónda á Móbergi í Langa- 
dal. Heitir kona hans Valgerður Björnsdóttir frá Litluborg 
í VíSidal. Eyjólfur hefir verið dugnaðarmaöur hinn mesti 
og stundað algenga daglaunavinnu. Þessi hjón eru nú, 
þegar þetta er ritaS (L91 ij komin á nýræðisaldur og hafa 
lifað saman í hjónabandi rúm 60 ár. — Með Eyjólfi komu 
hingað í sama mund tengdasynir hans þrír: Hjálmar Björns - 
son, ættaður úr Húnavatnssýslu, giftur Eygerði; Bóas Arn - 
björnsson, ættaður úr Skriðdal í Norður-Múlasýslu, giftur 
Bjarnlaugu, og Jón Björnsson, ættaður af Hornströndum, 
giftur Rósu. Eru þessir menn allir látnir nú, en ekkjur 
þeirra og fjölskyldur búa hér í bænum, mest alt fulltíða fólk. 
—- Með Eyjólfi k'omu líka í sama flóðinu synir hans tveir: 
Kctill, giftur Sigríði Runólfsdóttur hins gaulverzka, og búa 
þau hér í bænum, og Eyjólfur, dálítill piparsveinn, sem held- 
ur til hjá foreldrum sínum, vænn drengur og smiður góður, 
en frekar heilsutæpur. 

1886— (a.) Arni Helgason, sonur Helga bónda Jónssonar 
á Kornhóli í Vestmannaeyjum, Hálfdánarsonar frá Klas- 
barða í Út-Landeyjum. Hann er kvæntur Sezelíu Vigfús- 
dóttur, Einarssonar fsjá 1888J. 

(b) Guðmundur Guðmundsson frá París í Vestmanna- 
eyjum, sonur Guðmundar bónda á Sauðhúsvelli undir Eyja- 
tjöllum, Guðmundssonar í Stórumörk. Hans kona Jóhanna 
Guðmundsdóttir Hávarðssonar bónda í Guðmundarhúsi í 
Vestmannaeyjum. Guðmundur var utanbúðarmaður og 
hafnsögumaður þar í eyjunum í 15 ár og ávann sér hylli sök- 
um dugriaðar Og ráðdeiklar. Hann bjó hér í Spanish Fork 



AI.MANAK 1915 


55 


í mörg ár, flutti síðan til Alberta í Canada og nam þar land. 
Þar bjó hann í sex ár, seldi síðan land sitt með góðum hagn- 
aði, flutti aftur til Utah og settist að í Mapleton hjá tengda- 
syni sínum og dóttur, og líður þeim þar vel. Guð- 
mundur er hygginda- og ráðdeildarmaður, ætíð sístarfandi 
eitthvað nytsamt. Hjón þessi eru nú komin á áttræðis aldur, 
en samt við þolanlega heilsu. Þau eiga sex dætur og allar 
giftar. 

(c) Björn Magnússon, frá Ujótarstöðum í Austur-Uand- 
eyjum, sonur Magnúsar Björnssonar, sem lengi bjó á Berg- 
þórshvoli, bróður Þorvaldar óðalsbónda á Núpakoti ('nú Þor- 
vaidseyri ). Hans kona er María Guðmundsdóttir frá Bata- 
viu í Vestmannaeyjum, ekkja eftir Jóhannes Jónsson, dáinn 
1895 ('sjá 1892J. Björn fór til Alaska, þegar gullsýkin gaus 
þar upp, og var þar í 2—3 ár og varð vel til fjár. Hann býr 
nú í grend við bæinn Blaine í Washington og er talinn vel 
við efni; merkur maður og vel látinn. 

dj Vigfús Guðmundsson, frá Vestmannaeyjum, sonur 
Guðmundar bónda á Löndum, Erlindssonar á Heylæk í Land- 
eyjum. Kona hans er Sigríður Vigfúsdóttir, Erlindssonar á 
Hlíðarenda í Fljótshlíð, Péturssonar samastaðar, Brynjólfs- 
sonar prests á Breiðabólsstað. Vigfús er hinn gildasti bóndi, 
hefir keypt hér mikið af landi og býr rausnarbúi. Hjón 
þessi eiga engin börn; hafa tekið fósturson af hérlendum 
ættum. 

c) Jón Jónasson, sonur Jónasar á Kirkjulandi Jónsson- 
ar hreppstjóra á Önundarstöðum, Þorsteinssonar. Kona 
hans er Guðný Sigurðardóttir bónda á Kúfhóli Sigurðssonar 
í Búðarhólshjáleigu, Eyjólfssonar. Jón er vel við efni, hefir 
keypt mikið af landi, er einnig góður trésmiður og stundar 
því bæði landbúnað og smíðavinnu. Þetta eru merkishjón 
og eiga mörg börn. 

(i) Bysteinn Jónasson, bróðir Jóns. Hann dó hér í 
Spanish Fork fyrir nokkrum árum síðan, ókvæntur, dugn- 
aðarmaður og drengur hinn bezti. 

(g) Sæmundur Jónsson frá Fljótsdal í Fljótshlíð, son- 
ur Jóns bónda á Kaldrananesi í Mýrdal. Hann var kvæntur 
Kristínu, dóttur Bjarna Bjarnasonar eldra frá Kirkju- 



5ö 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


landi, sem hér er getiö á eftir. Sæmundur var góöur tré- 
smiíiur og byghi fjölda húsa hér i bænum a meSan honum 
entist aldur til. Hann er nú dainn fyrir 6 árum, en ekkja 
hans býr hér í bænum og synir þeirra tveir, Guójón og Ein- 
ar, báðir smiöir góSir og dugnaSarmenn. 

(h) Bjarni Bjarnason eldri frá Kirkjulandi í Austur- 
Landeyjum; hugvitsmaður hinn mesti og listfengur smiður. 
Bjarni faíSir hans bjó á Miöhvoli í Mýrdal og var Einarsson. 
Kona Bjarna Bjarnasonar hét Katrín, dóttir Jóns hreppstjóra 
á Önundarstööum, Þorsteinssonar, Hreinssonar frá Nyrsta- 
hvoli í Mýrdal. Bjarni bjó á Kirkjulandi í 40 ár; var hann 
um langt skeiö hreppstjóri og sáttasemjari i sveit sinni. 
Hann andaöist hér i Spansh Fork hjá tengdasyni sinum og 
dóttur fyrir 10 árum síðan, þá rúmlega áttræöur aö aldri. 

(1) Þorbjörn Þorbjörnsson frá Kirkjulandshjáleigu í 
Landeyjum. Hann átti fyrir konu Þorgeröi Jónsdóttur frá 
Bakka í sömu sveit. Þorbjörn andaðist 1887, en ekkja hans 
giftist aftur Guömundi Jónssyni ('sjá 1890J. 

(]) Vigfús Eiríksson frá Bpston í Vestmannaeyjum. 
Var faðir hans ættaöur úr Mýrdal. Kona hans hét Þorgerð- 
ur Árnadóttir, Indriöasonar úr Dal undir Eyjafjöllum; nú 
dáin fyrir löngu. Vigfús er maður hniginn aö aldri, en býr 
enn hér í bæ og hefir stundaö daglaunavinnu. 

(k) Kristján Guðnason, sonur Guöna snikkara Guð- 
mundssonar í Vestmarmaeyjum og Málfríðar Eiríksdóttur 
frá Gjábakka. Kristján kvæntist ekkju Tómasar sál. Ingj- 
aldssonar fsjá 1883J. Er hún nú í Alberta, Canada, en 
Kristján hér; smiður er hann allgóður og stundar þá iön. 

( l ) Markús Vigfússon, frá Vestmannaeyjum, sonur 
Vigfúsar í Hólshúsi, Jónssonar á Rimakoti í Austur-Land- 
eyjum, Einarssonar, Ormssonar. Kona hans heitir Guöríð- 
ur, fædd Woolf, af dönskum ættum i föðurætt, en móöir 
hennar var íslenzk. Markús stundar hér daglaunavinnu. 

(m) Jón Ingimundarson, sonur Ingimundar bónda i 
Miðey Jónssonar, ættaöur úr Landeyjum. Hans kona Þór- 
dís Þorbjörnsdóttir frá Kirkjulandshjáleigu. Jón er dáinn 
fyrir mörgum árum ,en ekkja hans og synir, sem alt er mynd- 



almanak 1915 


57 


ar fólk, flutti til Idaho og nam þar land í grend viS þorp 
eitt, sem Alexander heitir; þar býr þaö nú. 

(n) Sigur'ður Ólafsson, frá Vatnshóli í Austur-L,and- 
eyjum, Guömundssonar frá Amarhóli. Hans kona Guðlaug 
Nikulásdóttir, ættuö undan Eyjafjöllum. Eru hjón þessi 
bæöi dáin fyrir nokkrum árum, en synir þeirra: Einar, Guöni 
og Siguröur, eru enn hér á slóöum. 

(o) Magnús Binarsson, frá Reykjavík, sonur Einars 
Þorlákssonar, ættaöur úr Hreppunum. Sá Þorlákur var 
Ketilsson og bjó á Minnihömrum. Magnús er tvíkvæntur; 
hét fyrri kona hans Sigriöur Guömundsdóttir Guðmundsson- 
ar bónda á Brúarhrauni í Hafnarfiröi. Sú síðari hét Guð- 
rún og var einnig Guömundsdóttir, ættuð úr Kálfatjarnar- 
hverfi á Vatnsleysuströnd. Magnús er járnsmiður og rekur 
hann þá iön hér í bænum. 

fpj GuSmundur Magnússon, sonur Magnúsar Einars- 
sonar frá Reykjavík, þess er á undan er getið; ókvæntur. 

1887—faj Þorsteinn Pétursson, sonur Péturs Er- 
lendssonar á Vatnsskaröshólum í Mýrdal. Hans kona Sig- 
ríður Eiríksdóttir, Hannessonar, ættuö undan Eyjafjöllum. 
Þorsteinn er járnsmiður mikill og stundar hann þá iðn hér 
í bænum. 

(b) Björn Runólfsson úr Vestmannaeyjum, sonur Run- 
ólfs bónda Magnússonar, en bróðir séra Runólfs Gaulverja- 
prests. Hans kona Sigríöur Sigvaldadóttir, ættuð úr Skaga- 
firði. Björn er smiður góöur, bæöi á tré og málma; mjög 
hagur við alt, sem hann leggur hönd á. Stundar hann aðal- 
lega smíðavinnu. 

(c) Jón Jónsson, frá Hólshúsi í Vestmannaeyjum, son- 
ur Jóns Bjarnasonar fsjá 1857J. Heitir kona hans Vilborg 
Jónsdóttir bónda á Ketilsstöðum í Mýrdal, Þorkelssonar á 
Hriggum. Jón er maður vel við efni, af sumum talinn rík- 
astur Islendingur hér. Hann hefir keypt mikið af landi, en 
stundar samt ekki landbúnað. Hann er einlægt í járnbraut- 
arþjónustu. 

(d) Bggert Ólafsson, frá Vestmannaeyjum, sonur Ólafs 
Gíslasonar á Gjábakka. Hans kona Margrét Markúsdóttir, 
Vigfússonar ('sjá 1886J. Eggert er búsýslumaður allgóður 



58 


ÓI.AFUR s. thorgeirsson: 


og á nokkrar ekrur af landi, sem hann hefir keypt. Stundar 
aö jafnaöi járnbrautarvinnu. 

1888— (a) borvarður Sigurðsson, frá Reykjavík, sonur 
Siguröar bónda Valtýssonar á Kornmúla í Fljótshlíð; ættaö- 
ur undan Eyjafjöllum. Hans kona Guöbjörg Skúladóttir, 
Hjálmarssonar, skálds, Jónssonar, sem oftast er kendur við 
Bólu. Þorvarður er hygginn og ráðsettur maður, smiður 
góður, en stundar þó mest daglaunavinnu. Þau hjón eiga 
engin börn. 

(b) Vigfús Einarsson, frá Miðhúsum í Vestmannaeyj- 
um, sonur Einars Jónssonar bónda á Loftsstöðum í Mýrdal. 
Hann er kvæntur Guðrúnu Guðmundsdóttur, ættaðri úr 
Landeyjum. Hjón þessi eru bæði komin á áttræðis aldur; 
hefir Vigfús verið hinn mesti dugnaðarmaður og ætíð stund- 
að daglaunavinnu, en er nú farinn að gefa sig, mest vegna 
sjóndepru , sem á hann hefir strítt um nokkur síðastliðin ár. 

(c) Guðmundur borsteinsson, Jónssonar læknis, sem 
lengi var í Vestmannaeyjum. Hann er kvæntur Ágústu Ein- 
arsdóttur Jónssonar fsjá 1880J. 

1890— (a) Bjarni Jónsson, frá Vestmannaeyjum, sonur 
Jóns bónda Þorkelssonar á Litluhólum í Vestur Skaftafells- 
sýslu. Hann er kvæntur Guðmundu Eyjólfsdóttur, Guð- 
mundssonar frá Eyjabakka í Húnavatnssýslu, sem áður er 
getið. Bjarni er dugnaðarmaður hinn mesti, hefir keypt 
talsvert af landi og býr hér þriflegu búi. Hann stundar 
einnig húsamálningu og er talinn góður málari. 

(b) Jóhann Halldórsson, frá Reykjavík; um ætt hans 
veit eg ekki annað en það, að hann var talsv'ert skyldur Hall- 
dóri Jónssyni fsjá 1881J. Jóhann var kvæntur Guðrúnu 
Eymundsdóttur frá Dilksnesi í Skaftafellssýslu. Bjuggu 
þau hér og i Cleveland, Utah, um nokkur ár, fluttu síðan 
heim til íslands og dó Guðrún við Djúpavog fám dögum eft- 
ir að þau stigu á land, en Jóhann druknaði á Seyðisfirði eitt- 
hvað ári síðar. 

(c) Guðmundur Jónsson,. sonur Jóns Einarssonar á 
Hermundarfelli* í Þistilfirði i Norður Þingeyjarsýslu. Hann 
er tvíkvæntur; hét fyrri kona hans Ástríður Vilhjálmsdóttir, 
ættuð úr Vopnafirði, dáin 1899; en sú síðari hét Þorgerður 



ALMANAK 1915 


59 


Jónsdóttir Oddssonar frá Bakka í Austur Bandeyjum, dáin 
1911. Guómundur er trésmiöur og stundar hann þá iðn hér 
í bænum. 

(á) Guðmundur Eyjólfsson, sonur Eyjólfs bónda GuS- 
mundssonar frá Eyjabakka á Vatnsnesi í Húnavatssýslu 
fsjá x88sJ. Hans kona Ingibjörg Jónatansdóttir, Davíösson- 
ar frá Marðarnúpi í Vatnsdal í Húnavatnssýslu. GuSmundur 
er byggingameistari mikill fbrick-masonj og stundar hann 
þann starfa hér í bænum. Þau hjón eiga 6 börn, fjóra syni 
og tvær dætur, öll vel gefin. Hafa dætur þeirra gengiS 
mentaveginn og eru nú skólakennarar. Þær eru líka söng- 
konur svo atkvæSum sætir. 

(e) Ólafur Sigurðsson, sonur SigurSar bónda á Kúfhóli 
í Austur Landeyjum, Sigurössonar í Búðarhólshjáleigu, Eyj- 
ólfssonar. Ólafur átti fyrir konu Jóhönnu Jónsdóttur, prests 
Bjarnasonar úr MiSmörk, og er hún dáin fyrir nokkrum ár- 
um; en Ólafur lézt 15. Júní 1911, brann til dauða í íbúðarhúsi 
sínu í námabænum Winterquarters hér í Utah, hvar hann átti 
heima síðastliðin 20 ár og stundaði námavinnu. 

ffj Guðmundur Magnússon, sonur Magnúsar bónda 
Diðrikssonar á Hólmanum í Austur Landeyjum. Hann dó 
hér stuttu eftir hingaðkomu sína. En kona hans, sem Hild- 
ur heitir — um ætt hennar veit eg ekki — flutti vestur að 
hafi og býr nú í Blaine, Wash. 

( gj Isleikur Ólafsson, sonur Ólafs bónda á Vaðmúla- 
stöðum í Austur Landeyjum, ísleikssonar á Efstugrund und- 
ir Eyjafjöllum, Pálssonar. Hann er kvæntur Elísabetu Ei- 
ríksdóttur frá Gjábakka í Vestmannaeyjum, Hanssonar 
ísleikur er dugnaðar maður, hefir keypt dálítið af landi og 
á laglegt heimili hér í bænum. Þau hjón eiga tvö börn, bæði 
fullorðin, son og dóttur, og búa þau hér í bænum. 

(h) Einar E . Johnson, ættaður úr Þingeyjarsýslu. Hans 
kona Ingbjörg Árnadóttir bónda Sveinssonar, prests á Beru- 
firði, Péturssonar. 

1891— (a.) Jón Sigmundsson, frá Vestmannaeyjum, son- 
ur Sigmundar bónda að Reynir í Mýrdal; smiður góður og 
dugnaðarmaður, nú dáinn fyrir þrem árum. Hann var 
kvæntur Guðnýju Guðnadóttur bónda í Hallgeirseyjarhjáleigu 



60 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


í Austur-Landeyjum, GuSnasonar bónda á Árnahóli í Út- 
Landeyjum, og býr hér í bænum meS sonum sínum 
fjórum. 

(b) Markús Erlindsson, Ingjaldssonar úr Kirkjubæ í 
úestmannaeyjum; býr hér ókvæntur. 

(c) Einar Bjarnason, sonur Bjarna í Dölum í Vest- 
mannaeyjum, ættaður úr Mýrdal. Hans kona Steinvör I,ár- 
usdóttir Jónssonar á Búastööum í Vestmannaeyjum; ættuð 
úr Mýrdal. Fluttu vestur aö hafi fyrir nokkrum árum og 
búa í Blaine síðan. Einar andaðist 29. Maí 1911, rúmra 50 
ára aö aldri, dugnaiiar- og atorkumaSur. 

1892— (a.) Jón Hreinsson, sonur Hreins bónda í Brands- 
húsi í Vestmannaeyjum, Jónssonar hreppstjóra á Önundar- 
stöSum, Þorsteinssonar. Jón var kvæntur Kristínu Guö- 
mundsdóttur frá Mandal, Árnasonar úr Mýrdal. Hún lézt 
26. Maí 1910. Jón var fyrir eina tíS verzlunarstjóri hjá 
“Verzlunar og ISnaSarfélagi íslendinga í Spanish Fork”, 
og leysti hann þann starfa vel af hendi. Hann býr nú hér 
í bænum meS börnum sínum; atorkumaSur og drengur bezti. 

(b) Magnús Gíslason, frá NorSurgarBi í Vestmanna- 
eyjum, sonur Gísla bónda á GrímsstöSum í Út-Land- 
eyjum, Magnússonar samastaSar. Hans kona er GuSbjörg 
Jónsdóttir bónda SigurSssonar aS Völlum á Kjalarnesi. 
Magnús er hygginn og ráSsettur maSur, stundar daglauna- 
vinnu. 

(c) Ólafur Jónsson, frá Lágafelli í Austur Landeyjum. 
Hann fór héSan til Klondyke og dvaldi þar 2 —3 ár, en er nú 
i Kaliforníu, ókvæntur, en drengur bezti. 

(d) Sverrir Jónsson, frá Vestmannaeyjum, sonur Jóns 
Sverrissonar, ættaSur úr Skaftafellssýslu. Hans kona GuS- 
rún Pálsdóttir, ættuS úr BorgarfirSi. Sverrir er dáinn fyrir 
þrem árum, myndar og dugnaSar inaSur. 

(e) Ólafur Helgason, frá Vestmannaeyjum, sonur Helga 
bónda í Björnskoti undr Eyjafjpllum, Ólafssonar á Orms- 
koti, SigurSssonar aS HlíS undir Eyjafjöllum. Ólafur er 
kvæntur Þorbjörgu Magnúsdóttur Gíslasonar, sem getiS er 
hér aS framan; greindar og dugnaSar maSur. 

(í) Jakob Björnsson, frá NorSur-GarSi í Vestmanna- 



ALMANAK 1915 


61 


eyjum, sonur Björns bónda Björnssonar á Rauöafelli undir 
Eyjafjöllum, Stefánssonar samastaöar. Voru þeir nafnar, 
Birnirnir, báSir, orölagöir hesta og dýra læknar. Kona Jak- 
obs heitir Guörún Jónsdóttir, Erlindssonar bónda á Atgeirs- 
stöðum í Fljótshlíð, Péturssonar á Heylæk; voru feSgar 
þessir allir þjóöhagasmiöir, en sérstaklega var þó til þess 
tekið, hvaö þeir smíöuðu fallega sööla og vandaöa rokka. 
Jakob hefir keypt sér land og býr hér þriflegu búi. 

(g) Binar Vigfússon, sonur Vigfúsar bónda Einars- 
sonar á Miöhúsum (sjá 1888J. Hans kona Jónína Þórarins- 
dóttir, Bjarnasonar frá Hruna í Fljótshverfi í Vestur- 
Skaftafellssýslu (sjá 1883J. Einar stundar námavinnu og er 
nú sem stendur til heimilis í námabænum Winterquarters hér 
i Utah. 

(hj Jóhannes Jónsson, Ögmundssonar, ættaöur úr Mýr- 
dal; dó í Spanish Fork 1895. Hann var kvæntur Maríu Guð- 
mundsdóttur frá Batavíu í Vestmannaeyjum, nú kona Björns 
Magnússonar í Blaine, Wash. (sjá 1886J. 

(ij Þorbjörn Magnússon, frá Ljótarstööum í Landeyj- 
urn, sonur Magnúsar Björnssonar, sem lengi bjó aö Berg- 
])órshvoli—bróöursonur Þorvaldar á Núpakoti; ókvæntur 
maöur, en bezti sniiður og stundar þá iönaöargrein. 

()) Árni Arnason, frá Vestmannaeyjum. Hans kona 
Jóhanna Lárusdóttir frá Búastööum. Voru hjón þessi hér 
að eins fá ár, en fóru síðan alfarin heim til ættstöðva sinna, 
Vestmannaeyja, og eru þar nú. 

(kj Gísli Gíslason, sonur Gísla Böövarssonar á Miöhús- 
unv i Hvolhrepp, ættaöur undan Eyjafjöllum. Hans kona 
Rannveig dóttir Þórarins Bjarnasonar frá Hruna í Fljóts- 
liverfi í Vestur Skaftafellssýslu. Gísli stundar námavinnu 
og býr nú í bænum Winterquarters, Utah. 

1897 — Binar Magnússon, sotiur Magnúsar Einarssonar 
frá Reykjavík (sjá 1886J Hans kona Margrét Siguröar- 
dóttir, attuð af Eyrarba.kka. Hjón þessi voru hér í fáein ár, 
en fluttu síöan vestur aö hafi og búa nú í Blaine, Wash. 

1909 — Magiins Magnússon, Melsted, sonur Magnúsar 
bónda á Mel í Staðarsveit í Snæfellsnessýslu. Hans kona 
Vilborg Magnúsdóttir Einarssonar frá Reykjavík (sjá 1886J. 



62 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Magnús er bókbindari. Hjón þessi fluttu vestur aó hafi og 
búa nú í Blaine, Wash. 

( b ) Sigurrós Hjálmarsdótir, ekkja eftir Jónatan Da- 
víSsson, mála-Davíð, sem lengi bjó á Spákonufelli í Vatnsdal 
i Húnavatnssýslu. Hún kom til Ameríku 1888, en hingað 
fyrir 2 árum, og er nr hjá tengdasyni sínum og dóttur, Mr. 
og Aírs. Guðni Evjóifsson. 

Siðast viljum vér telja fáeina landa, sem hingað hafa 
komið, sumir fyrir nokkuð löngu, en oss er ókunnug ætt 
þeirra og i sumum tilfellum hvaðan þeir komu, og því eru 
þeir ekki taldir með hér að framan: 

Jakob Jónsson, ættaður úr Húnavatnssýslu, bjó lengi 
góðu búi í Castle Valley, en er nú sem stendur heima á ís- 
landi í trúboðs erindagerðum fyrir kirkju Mormóna. 

Brlendur Árnason; kom hingað frá Dakota; um ætt hans 
veit eg ekki. Hann stundar námavinnu og er oftast í Sco- 
field eða Winterquarters; geðugur karl en nú nokkuð hnig- 
inn að aldri. 

Júlíus Jónsson, sonur séra Jóns Bjarnasonar prests i 
Miðmörk. Hét kona hans Gróa Þorláksdóttir, Benedikts- 
sonar skálds, þess er druknaði í Kötluhlaupinu með séra 
Páli og Öfjörd sýslumanni snemma á 19. öld—á Mýrdals- 
sandifPJ—Júlíus stundar námavinnu og á heima í Scofield. 

hórður hórðarson frá Vestmannaeyjum, átti Guðrúnu 
ekkju eftir Einar Jónsson fyrir konu fsjá 1880J. Hann er 
nú dáinn. 

Helgi Ólafsson; hans kona hét Anna; dvöldu þau hér að 
eins fá ár, fluttu svo vestur að hafi og eru nú í Blaine. 

Jón Arnoddsson, sonur Arnodds bónda á Arnarbóli í Út- 
Landeyjum ; hét fyrri kona hans Ólöf Jónsdóttir, en sú síðari 
Ingveldur Árnadóttir, ættuð úr Vestmannaeyjum. Þau 
fluttu til Canada fyrir nokkrum árum og eru nú í Alberta. 

Guðmundur Eiríksson, frá Reykjavík. Kom hingað frá 
Canada og dvaldi hér 3—4 ár. Hann er ljósmyndasmiður og 
fékst svolítið við verzlun í sambandi við handiðn sína. Hans 
kona Oddfríður Halldórsdóttir, systir séra Lárusar prests á 
Breiðabólstað. Hjón þessi fluttu til California og búa nú í 
San Diego. 



ALMANAK 1915 


63 


III. ÞÁTTUR. 

Nú höfum vér taliö upp og getið aö einhverju leyti um 
alla þá landa, sem komiö hafa til Utah, og dvaliö hér um 
lengri og skemmri tíma. Urn tildrögin til þess, að landar 
byrjuðu að flytja til Utah, er getið hér að framan. Fram að 
árinu 1886 komu hingað fáir utan þeir væru Mormónar. En 
þá skifti uni. Fóru menn eftir það að koma hingað án þess 
að taka nokkurt tillit til trúarbragða. 


BúnaSarhœttir. 

Mér finst eðlilegt, að einhverjir af lesendum kynnu að 
spyrja, hvernig því væri varið að allir íslendingar, sem talað 
er um að fáist við landbúnað, lifi og eigi heimili í bænum 
Spanish Fork, og vil eg reyna að svara því, til þess að byggja 
fyrir allan misskilning. — Því er svoleiðis varið, að bærinn 
Spanish Fork liggur hér um bil í miðjum dal þeirn, sem 
nefndur er Utah Valley;,en í kringum bæinn á alla vegu er 
víðátta mikil, mörg þúsund ekrur af ágætasta akuryrkju- 
landi, sem náttúrlega er alt upptekið og yrkt og eign bænda. 
En í staðinn fyrir að búa á löndum sínum, býr meginþorri 
bændanna inní bænum sjálfum, og sækja þeir svo þaðan i 
ýmsar áttir daglega út á bújarðir sínar; ekki frekar íslend- 
ingar heldur en annara þjóða menn. Af þessu fyrirkomulagi 
leiðir það, að margir stunda bæði landbúnað og ýmsa aðra 
atvinnu jafnhliða. Landeignir bænda hér í þessum bæ eru 
af ýmsum stærðum, alt frá fimm ekrum og upp. Ekki veit 
eg með vissu um landeign hvers eins, en það mun óhætt að 
gizka á, að þeir eigi 5 ekrum minst, upp í 50 ekrur mest, og 
stunda þeir landbúnaðinn eingöngu, sem mest eiga af land- 
inu. — Engir eru hér lærðir menn á meðal vor; þar af leiðir, 
að engir gegna embættum. Engir vinna hér heldur við verzl- 
un, eða því sem næst engir; ef til vill stúlkur svolítið í við- 
lögum. En handverksmenn eru margir þeirra ágætir og 
skara í sumurn tilfellum langt fram úr annara þjóða mönn- 
um. Þannig er mesti og bezti trésmiðurinn í bænum, bezti 
járnsmiðurinn, bezti málarinn, bezti múrsteinsleggjarinn og 



64 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


bezti úrsmiSurinn, allir íslendingar. Já, og ekki má heldur 
gleyma kvenþjóSinni, því mestu hannyröakonur bæjarins eru 
íslenzkar. 


Skólamál. 

Um þau er lítiS aS segja. Hér eru samt nú orSið ágætir 
barnaskólar, og háskólar, og hafa íslendingar ekki VeriS 
neinir eftirbátar annara meS að láta börn sín ganga á al- 
þvSuskólana. Til æðri skóla hafa fáir getaö komið börnum 
sínum- sökum fátæktar. Barnaskóla kennarastaSa er þaS 
hæsta, sem nokkurt barn af ísl. ættum hefir komist. Tveir 
kvenmenn og einn karlmaður fást hér viS skólakenslu. 


Skemtanir. 

Um þær er ebki aS tala meðál Islendinga sjálfra nú 
orSiS; þeir verða aS sækja þaö. alt til annara þjóða fólks. 
Það lítiB, sem af þeim var haft um hönd vor á meöal, er nú 
undir lok liðiö. Þ a g V ar þó einu sinni bygt hér samkomu- 
hús og í því haldnar margar gleSisamkomur upp á hreina 
íslenzku. En nú eru þeir dagar liðnir og þeir, sem mest 
gengust fyrir því, seztir í helgan stein. 


Félagsmál. Félagsmálum vor á meðal hefir yfir höfuð verið 
þannig varið, að oss væri mestur sómin í því að minnast þeirra 
sem minst; en þó, úr því verið er að rita ,,Landnámssögu“ á ann- 
að borð, verður varla hjá því komist. 

Verzlun-. Eins og áður er ávikið, fæst nú enginn við þeim 
starfa. — Hér var fyrir eina tíð stofnað félag og kallað „Verzl- 
unar og Iðnaðarfélag", og lifði það aðeins um 6 ára tíma. 


HiS Lúterska safnaSarfélag. Gékst síra Runólfur og fleiri 
góðir menn fyrir stofnun þess; en lúterskt kirkjufélag „austur í 



AI.MANAK 1915 


65 


stöðum“: „The General Counsil“ bygði hér kirkju, vígði hana til 
guðsþjónustugjörða og Runólf til prests. Gekk það félag á hálf- 
gerðum tréfótum og fór síðast um koll eftir fá ár. Hirðirinn 
hvarf í burtu og „sauðzr hjarðarinnar tvístruðust“. 


ÞjÖbminningarfélag. Svo vil eg nefna félag þaö, sem gekst 
fyrir að halda hér íslendingadag eða þjóðminningardag 2. ágúst. 
Það byrjaði á því árið 1897, og íslenzk þjóðhátíð haldin árlega í 6 
ár, og þótti öllum, sem þær samkomur sóttu hin mesta skemtun 
að. En þá fór eins og svo oft vill verða, að óvinurinn kom, og 
sáði illgresi á meðal hveitisins í þenna þjóðminningar-akur vorn. 
Sýkti það félagið og lamaði krafta þess, og fcr það svo, eftir litla 
stund ,,veg allrar veraldar 11 . 

Lestrarfélag. Um það bil sem þjcðminningarfélagið varð til, 
máske ári síðar, var hér stofnað lestrarfélag og það lifir enn, þó 
bæði sé það fátækt og fáliðað. Það á eitthvað á annað liundraó 
bækur, allar islenzkar. 

Ýmislegt. Eg hafði í hyggju, að rita sérstakan þátt um ýmsa 
merka viðburði, semkomið hefðu fyrir á meðal Islendinga hér í 
Utah, bæði á ferðalaginu hingað vestur, og eins síðan að hingað 
var komið. En þegar eg fór að fletta öllum þaraðlútandi blcðum 
sá eg að þar var ekki um auðugan garð að grésja. Líf okkar hér í 
Utah, hefir ekki verið æfintýra ríkt; flest alt hefir gengið svona 
daginn og veginn. Öllum gekk ferðin hingað vel og slysalaust, 
og fáir munu þeir vera, sem hafa iðrað eftir bústaðaskiftin. Ráð- 
vendni, iðjusemi, sparsemi og löghlýðni hafa haldist í hendur. 
Smá skeinur tel eg ekki með sárum, eða smá yfirsjónir með synd- 
um, allra helzt, þar sem hið góða sýnist yfirgnæfa svo margfald- 
lega. 

Um trúarbrögð Mormóna verður hér ekkert sagt. En í sam- 
bandi við þau, og sem beina afleiðing, finst mér ekki nema rétt, að 
geta þeirra sérstaklega, sem sendir hafa verið til íslands, af kirkju 
Mormóna í trúboðs erindagerðum, þó ekki viti eg ártölin nær þeir 
fóru, og eru nöfn þeirra sem fylgir : Þórarinn Hafliðason, Guð- 
mundur Guðmundsson, Loftur Jónsson, Magnús Bjarnason, Þórð- 
ur Diðriksson, Samúel Bjarnason, Jón Eyvindsson, Jakob B. 
Jónsson, Pétur Valgarðsson, Gísli Einarsson, Eiríkur Ólafsson, 



66 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Einar Eiríksson, Halldór B. Jónsson, Einar Jónsson, Þórarinn 
Bjarnason, Halldór Jónsson, Jón Jóhannesson, Loftur Gíslason og 
Jón Sveinsson. Er víst flestra þessara manna getið hér að framan 
utan herra Jóns Jóhannessonar; um hann og ætt hans veit eg ekk- 
ert. Hann hefir og líka lengst af búið í Alberta í Canada. 

Framtfóarhorfur. Eins og hér að framan er ávikið, líður 
flestum Islendingum hér heldur vel, og útlitið með framtíðina er 
eins gott og hægt er að búast við, eftir öllum ástæðum, Það hefir 
enginn innflutningur átt sér stað á meðal vor, svo teljandi sé, síð- 
ast liðin 20 ár. — Þar af leiðir, að tölu hinna íslenzku Islendinga 
liér, fækkar einlægt. Og útlit er helzt fyrir, að íslenzk tunga 
muni líða hér undir lok með okkur þeim eldri. Það sem eg hef 
fyrir mér með þetta, er dagleg sjón og reynsla. Islendingar þeir 
sem hér búa nú, eru komnir í þriöja ættlið, þegar talaö er um þá 
alla sem íslendinga. Fyrsti liðurinn, þeir elztu, sem fæddir eru 
á Islandi, kunna náttúrlega ísl. þolanlega og halda henni við 
Annar liðurinn, börn vor, skilja talsvert í henni, en fá af þeim 
geta talað hana vel, vilja heldur tala ensku, og gera þaó i flestum 
tilfellum. Þriðji liðurinn, barna-börn vor, sem nú óðum fjölga 
og koma til sögunnar, skilja hvorki né tala fslenzku, og af þ v 
dreg eg þaö, að íslenzk tunga hverfi hér með eldri kynslóðinni, 
en við því verður ekki gert. Einasta meðalið til viðhalds tungu 
vorrar, væri nokkurn veginn stöðugur innflutningur frá gamla 
föðurlandinu. 

Niburlag. Þá hef eg fariö yfir, öll helztu atriðin, sem snerta 
sögu okkar íslendinga í Utha, og getið þar allra sem eg hefi haft 
tök á að fá upplýsingar um, Séu þeir til sem ekki er minst á 
þá kemur það til af því, að eg hefi ekki heyrt þeirra getið. Og þá 
ekki mín skuld. Eg hefi fylgt bókstaflega, sögusögnum nú- 
lifandi fólks, sem flest er búsett í Spanish Fork. Lengra varð 
ekki komist. 

Bið eg svo alla sem lesa þetta, en sérstaklega þá sem hlut eiga 
að máli, að lifa í eilífum friði. 



GUÐBRANDUR ERLENDSSON. 


Það var á nýári 1898 að eg veiktist. Afleiðingin varð 
sú, að eg var við rúmið fram á vor; sjúknaður minn var 
]ress kyns að meiri lfkur voru til, að hann hefði dauðan 
í för með sér. Fór eg þá að hugsa að nú einmitt væri 
tækifæri fyrir mig að skrifa æfisögu mína, og hvað gaman 
hað væri fyrir hörnin mín, og afkomendur þeirra, að sjá 
eitthvað eftir mig ritað. Nú með því að eg er einn af þeim 
sem man snemma eftir mér, og hef heldur gott minni, 
kom eg hugsun minni í framkvæmd. Æfisöguna hef eg 
ætlað mér að fá sérprentaða, þarafleiðandi mun eg verða 
sem fáorðastur um æfiatriði mín í bálki þessum, sem eg 
sendi sögusafni Vestur-íslendinga. 

Eg er fæddur í Kirkjubólsseli í Stöðvarfirði, 28 . júní 
1845 . Foreldrar mínir voru heiðurshjónin Erlendur og 
Guðný. Faðir hans Ásmundur Björnsson frá Geid- 
ingi í Breiðdal, kona Ásmundar hét Þuríður. Systir 
mín Helga fædd á Bakkagerði í júní 1850 , móðir okkar 
Guðný, dóttir Brynjólfs hreppstjóra á Hlið í Lóni; hans 
faðir Eiríkur prestur að Hofi í Alftafirði, hans faðir 
Rafnkell prestur að Stafafelli; kona Brynjólfs Þörunn 
Jónsdóttir prests Jónssonar að Kálfafelli í Fijótshverfi, 
kona hans Guðný Jónsdóttir prófasts Steingrímssonar. 
Eg var tæpra fimm ára, þegar faðir minn druknaði í 
Berufirðinum ásamt Þorsteini bróðir sfnum, Ingveldi 
móðursystir minni, og vinnumanni borsteins. Sumarið 
1851 í júlí giftist móðir mín Jóni Guðmundssyni frá 
Berufirði. Hans móðir Þórdís systir merkisbóndans 
Stigs á Ásunnastöðum í Breiðdal. Stigur var föðurafi 
herra Stigs Thorvaldssonar að Akra, N.D. Eftir tæpa eins 
árs ástúðlega sambúð þeirra hjóna druknaði hann fyrir 
Gvendarneslandi ásamt móður sinni, vinnumanni sínum, 



68 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


Erlendi. Hann var móðurbróðir Þorsteins Ásmundsson- 
ar, sem er einn af frumbyggjum bessa bygðarlags, og Er- 
lendur frá Streiti, giftur og búandi maður. 3 ?á var Guð- 
mundur orðinn karlægur, dó fjórum árum síðar. Þegar 
systir mín var briggja missira gömul var hún tekin til 



GUÐBRANDUR ERLENDSSON 
og lcona hans 

SIGRÍÐUR INGIBJÖRG HÁVARÐARDÓTTIR 


fósturs af heiðurshjónunum Guðmundi Magnússyni og 
Jórunni Brynjólfsdóttir í Hnefilsdal. Yorið 1856 brá móð- 
ir mín búi, fór vinnukona til madömu Kristínar Snorra- 
dóttir á Skriðu í Breiðadal, þá orðin ekkja eftir Högna 
járnsmið; eg fylgdist með móður minni, sem vikadrengur. 
Þar dvöldum við eitt ár, og leið frammúrskarandi vek 








ALMANAK 1915 


69 


Okkur Snorra, sem var elstur af börnum hennar, samdi 
vel, og urðum góðir vinir; þar lærði eg talsvert á skíðum, 
sem síðar kom mér að góðu haldi. Móðir mín réði okkur 
að Berufirði til prestsins Péturs Jónssonar. Nokkru 
síðar fékk hún sín vistarráð eftir gefin, fyrir tilstilli ömmu 
minnar Þórunnar í Hnefilsdal, og flutti þangað vorið 
1857 , en nokkur tregða A'arð á um uppgjöf á mínum vistar 
ráðum, lyktaði hað með því, að eg með fataböggul minn 
undir hendinni, gekk suðuryfir Berufjarðarskarð. 
Þungt var mér ]iá í huga, nýbúinn að kveðja mína elsk- 
uðu móðir, og sjá hvað hún tók sér nærri að skilja við 
mig, en í öruggu trausti á guðs handleiðslu, í sambandi 
við framtíðarvonina, tókst mér að dylja hugsanir mínar, 
þegar eg kom að Berufirði, svo eg held enginn hafi séð á 
mér hrygðarsvip. Komu minni þar var vel fagnað, svo eg 
gat ekki annað en gleymt hörmum mínum. í Berufirði 
var eg eitt ár. Séra Pétur hafði sótt um Valþjófsstað, og 
honum hann veittur, svo vorið 1858 fluttist hann þangað. 
Séra Pétur og kona hans frú Anna, breyttu við mig eins 
og sín eigin börn. Stephan, sem síðar varð prestur að 
Desjarmýri og þarnæst Hjaltastað, var yngstur þeirra 
barna; líkt var um aldur okkar. Svo var kært með okkur 
að aldrei kom til ágreinings, það sem annar stakk uppá 
samþykti hinn. Tvo vetur var mér sýnd sú góðvild að 
lesa með honum, nam eg þá dönsku, reikning, landafræði, 
mannkynssögu og nokkuð í réttritun. Björn bróðir 
lians þáverandi alþingismaður, eða litlu síðar, var kenn- 
ari okkar; hann var mesta lipurmenni. Stór var hann 
og sterkur, sem hann átti kyn til, eftir því glíminn, sund- 
maður góður. Á þeim árum tíðkuðust allmikið glímur í 
dalnum. Enginn ósvinna þótti það að bjóða ungum 
inönnuin, sem á bæ komu, í glímu, og seinustu vetur 
mína í Fijótsdalnum voru almennir glímufundir. Árið 
1870 í júní, gifti séra Pétur okkur Sigríði Ingibjörgu, sem 
þá hafði dvalið eitt ár á Valþjófsstað; faðir hennar var 
Hávarður, bóndi á Gaukstöðum, hans faðir Magnús, 
bóndi í Hnefilsdal, Guðmundssonar Árnasonar, Pálssonar 
frá Glúmstöðum í Fljótsdal. Kona Magnúsar var Sigr- 
iður Jónsdóttir bónda á Vaðbrekku, Andréssonar. Móðir 
Sigríðar Ingibjargar, Hallfríður Pétursdóttir, bónda á 

6 



70 ' 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Hákonarstöðum, hún var systir Péturs Jökuls, föður 
Péturs Jökuls í Minneota, Minnesota. Yorið 1891 flutt- 
umst við Sigríður mín að Gaukstöðum, þar hjuggum við 
fjögur ár, félagsbúi við tengdaforeldra mína og búnaðist 
vel. Svo féll mér l>að vel, að helzt hefði eg kosið að halda 
þar áfram búskap, en fé okkar hafði fjölgað svo á þessum 
árum, að Gaukstaðir gátu ekki til lengdar framleitt svo 
margt fé, því síður fleira. Eg leitaði fyrir mér, að fá jörð 
til ábúðar, en þær láu ekki á lausu á þeim árum, í Norður- 
múlasýslu. í Fljótsdalinn vildi eg helzt komast, fór því 
að finna minn kæra séra Pótur, en þegar mér varð kunn- 
ugt, að hann gat ekkert fyrir mig gjört í þeim sökum, 
tjáði eg honum hvað mér hefði í hug komið ef ekki fengi 
jörð til ábúðar, þá að reyna lukku mína, fyrir vestan haf, 
hann var því ekkert mótfallinn, spáði vel fyrir mér. Eg 
seldi svo bústöð mína og lifandi pening vorið 1875. 
Þann vetur var eldur uppi í Dyngjufjöllum, og vall úr 
þeim hraunflóð, langt út á Mývatnsöræfi. Á annan í 
páskum gusu þau, barst þá ineð vestan vindinum aska 
austur um land alt til sjávar. Nokkrir hugðu þó á út- 
flutning, en fengu ekki selt. Um dvöl mína á Gaukstöð- 
um, er það að segja að aldrei hefir mér liðið betur en 
þann tíma, sem eg þar dvaldi. Pað sannaðist ekki þar:— 
“Köld er mága ástin” Vöruskip kom um miðjan apríl, á 
Vopnafirði, með þvi pantaði eg far til Kaupmannahafnar. 
Eám dögum áður skipið sigldi, fylgdi tengdafaðir minn 
okkur til Vopnafjarðar, við lögðum til Smjörvatnsheiðar, 
að kvöldi 26. apríl; vorum svo lánsöm, að logn var á um 
nóttina en frost nokkurt. 

Hestum hélt að mestu uppi, svo ferðin sóttist allvel, 
Þeir sem ráðist höfðu til samferða með mér komu á lík- 
um tíma í kaupstaðinn og við, og skal hér greind nöfn 
þeirra: Sigurjón Svanlaugsson, kona hans Elisabet Guð- 
mundsdóttir og ung dóttir þeirra Elisabet; þau búa nú í 
Marshall, Minnesota. Ásgrímur Guðmundsson, hann býr 
nú í Minneota. Guðjón nokkur Jónsson úr Vopnafirði, 
við Sigríður mín með þrjár stúlkur okkar, önnu, Guðnýu, 
Hallfríði og systir mín Helga. Skipið sem við tókum far 
með til Hafnar hét Hjálmar, skipstjóri Sivertsen. Ear- 
gjald til Hafnar var þrjátíu ríkisdalir fyrir fullorðinn, hálfu 



ALMANAK 1915 


71 


minna fýrir börn á fimta ári. ÞaÖ lagði út frá Yopnafirði 
síðdegis 30. apríl, hrepti mótvind alla leið til Jótlands- 
skaga, þá breyttist vindurinn í vil, suður fyrir Anholt, þá 
rann á sunnan vindur, samt náðum við eftir tólf daga 
ferð til Kaupmannahafar. Skipstjóri Sívertsen, sagði 
Hjálmar það bezta skip sem hann hefði stýrt, þau fjöru- 
tíu ár sem hann var búinn að vera við sjómensku. Herra 
Sivertssen reyndist okkur mæta vel, viðurgjörningur 
allar á skipi hans ágætur. Hann var okkur hjálplegur 
með skifti á peningum og kaup á farbréfum, sem síðar 
skal minst. Ekki skildi hann við okkur, fyrr en við 
gengum á gufuskipið, sem flutti okkur til Hull. Skips- 
nafninu hefi eg gleymt. Erá Hull fórum við með járn- 
brautinni til Glasgow, þar gistum við á gistihúsi sem. 
danskur maður hélt, nefndi sig Jakobsen. Að morgni 
var lagt útá hið mikla Atlantshaf, á Anchorlínu skipinu 
Sidonia (Glasgow). Það var bæði mannflutninga og vöru- 
skip, varð að koma við í Halifax og leggja þar upp vörur. 
Farþegar voru norskir, svenskir og tvær stúlkur danskar, 
þær höfðu farbréf til St. Johns, New Foundland. Að við 
íslendingarnir tókum farbréf þangað, orsakaðist af ókunn- 
leika hér fyrir vestan haf, vorum í efa hvert stefna skyldi, 
vorum samt helzt að hugsa um að setjast að í New Bruns- 
wiek,- og dvelja þar þangað til þeir af löndum okkar, sem 
á undan okkur voru farnir, hingað til lands, færu að 
draga sig saman, og mynda nýlendu.' Eg tjáði mínum 
kæra Sívertsen þessa ráðagjörð okkar, lionum féil hún 
vel, og ótilkvaddur skrifaði hann vin sínum í St. Johns, 
og beiddi hann að gefa okkur leiðbeiningu. Honum 
fórst vel í því, sem öðru, okkur til handa. Skipsrúm á 
Sidonia (Glasgow), var ekki vel gott, öllum giftum mönn- 
uln, með konur sínar og börn, var skipað rúm í framstafni 
skipsins, var ekki laust við þegar sjóar gengu framan yfir 
skipið, að ofan í sængðurnar drypi að mun, eða svo reynd- 
ist það, þar sem eg svaf, með konu mína og börn, samt 
var ekki orð á því gjörandi, utan eina nótt, þá gengu sjó- 
arnir stöðugt framan yfir skipið. Spotti hékk niður úr 
dekkinu, honum vafði eg um hönd mér, og sem gefur að 
skilja, !á fremstur í sænginni, með því móti gat eg varist 



72 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


því að nokkurt okkar dytti úr rúminu, einn maður hent- 
ist úr rúmi sínu, og alt, sem losnað gat, hentist hvað inn- 
an um annað, þiljanna á milli. Ekki vissi eg til, að 
nokkur á skipinu væri að mun veikur af sjóveiki, nema 
önnur danska stúlkan, Kristín. Vistir voru af mjög 
skornum skamti, sem verst var, að fyrir kom, að jiær voru 
illa tilreiddar. Hefði eg kunnað ensku, mundi eg hafa 
komist eftir hvar fiskur lá undir steini, ]>ví einlægt fanst 
mér, að umsjónarmanni væri ekki um að kenna, heldur 
þeim sem framreiddi vistirnar. Svo mikið er víst, eftir 
heita orðasennu milli umsjónarmanns og farþegja sem 
voru á sama farrými og eg, tók hann unglings mann þann, 
og dustaði óvægilega. Eftir þá ráðningu, mátti vel við 
una. Eftir 12 daga ferð, lenti skipið í Halifax. Ekki var 
álitlegt þar utan með firðinum, alstaðar skein í hvíta kalk- 
steinana, inn á milli greni og furu trjánna; eg hugsaði, hér 
er þó sannarlega leiðinlegt útsýni, og hér skal eg ekki á 
land stíga. Hér rættist það sem hinn spaki Salómon 
segir. “Hlutkesti er varpað í barmi mínum, en allir úr- 
skurðir koma frá drotni.” Skipið hafði lagt upp vörur, 
og tekið aðrar í staðinn. Svartur kolamökkurinn gaus 
upp úr reykháfnum, sem viss hending þesS, að burt- 
ferð væri í nánd. Dr. Clay, sem eitthváð var riðinn við 
innflutningsmál Nova Scotia, kom fram á skip, með hon- 
um norskur bóndi sem túlkur. í flýti miklum sagði 
hann mér, að hópur sá, íslendinga sem haustið 1874 hefði 
staðnæmst í Ontario, væru nú að flytja til Nova Scotia, 
og væru þá þegar allmargar fjölskyldur þangað fluttar, 
hinna væri og þangað von, þegar þeir hefðu efni til að 
kosta ferðina. Hópurinn sem kominn var, væri nú 
býrjaður að leggja veg gegnum fyrirhugaða nýlendu 
þeirra. Stjórnin gæfi hverjum búanda 160 ekrur af landi, 
léti hreinsa eina ekru, og byggja bjálkahús 18x20. ElUtn- 
ing allan nýbyggarans, annaðist hún, eitt ár. í skógum 
voru Moosdýr, silungur í vötnum og landið þótt erfitt 
væri í fyrstu, mjög gott. Nú væri tilhoð sitt, að eg tafar- 
laust færi með kvöld eimreiðinni til Shupenacade, þar 
yrði maður til staðins, að keyra mig upp til Musquodoboit 
hvar landar hefðu aðsetur sitt, svo eg gæti haft tal af 
þeim. Þeir sem með mér voru á skipinu, skyldu á meðan 



ALMANAK 1915 


73 


eg væri á þessurn leiðangri, vel haldnir á gistihúsi í hæn- 
um Halifax, en svo þegar eg kæmi aftur, skyldum við fá 
gefins farhréf tli St. Johns, sömuleiðis þyrfti eg ekki að 
borga eitt cent á ferð minni, og heldur ekki fyrir það, 
sem við dvöldum á gistihúsinu. Þannig lauk hann máli 
sínu. Mér kom í hug bæklingur lítill, sem eg hafði lesið, 
og höfundurinn segir, þar sem hann er að telja upp kosti 
Nova Scotia, og líkir henni við fagra litmynd, með ijótri 
umgjörð, að líklegt sé að sú lýsing hafi eitthvað við að 
styðjast. Eg liafði nú sé part af umgjörðinni, víst væri 
gaman að sjá innfyrir hana. Tjáði samferðamönnum mín- 
um hvað væri uppá tening, þótti þeim sem mér, drengi- 
legt tilhoð stjórnarinnar, fýsilegt eg fyndi landa, og sæi 
mig dálítið um í þessu nýja landi. Þetta voru tildrögin 
til landtöku okkar þar. Meg kvöldlestinni fór eg til Sup- 
enaeade, þar mætti mér McDonald þingmaður þeirra 
Musquodohoit, og umsjónar maður íslendinga, hann 
keyrði mig heim á húgarð sinn, sem voru tólf mílur. Allir 
voru þar komnir í fasta svefn, nema Mrs. McDonald, sem 
beið með tilreiddan kvöldverð, sem hún í skyndi bar okk- 
ur; að honum loknum var mér vísað til sængur, og svaf 
eg á dag fram. Með pósti fékk eg keyrslu til landa minna 
í Musquodoboit. Af þeim hafði eg tal, þar til póstur kom 
aftur og tók mig til Supenacade. Hann henti mér á hótel 
og þóttist eg skylja, þar ætlaði hann mér að vera, til þess 
eimreiðin kæmi að vestan. Eg tók mér sæti, þar sem eg 
gat séð, nær lestin kæmi, og fór nú í næði að hugsa um 
það, að tæpast væri nú 24 klukkutímar, síðan eg hefði 
fyllilega meint að stíga ekki á land í N. S. Nú væri eg 
fastráðinn í að gjöra það að framtíðar landi mínu; mér 
fanst eg aldrei hafa verið svona fljótur að láta af fyrir- 
ætlan minni, og í sambandi við þetta, var eg að hugsa 
um, hvað mér kæmi vel fyrir sjónir það sem eg hafði séð 
af landi því, er eg keyrði um, enn ekki gat eg sannfærst 
um neina sérlega fegurð þess, minstakosti hafði eg séð 
fagrari sveitir á íslandi, eftir því sem mér fanst. Eg sá 
þegar lestin kom, og var ekki seinn á mér, að komast í 
hana, að litlum tíma liðnum var eg kominn í hótelið til 
fólks míns, því fanst sem það haft heimt mig úr helju, 
því geðjaðist illa að þessu ferðalagi mínu, af því eg kunni 



74 


ólafur s. thorgeirsson: 


ekkert í ensku. Næsta dag komumst við til stóra timbur- 
hússins, sem kallað var íslendingahús, þá var 1. maí. 

Um landtöku íslendinga í Nova Scotia hefir skrifað 
og látið prenta Sigurður J. Jóhannesson, einnig minnist 
J. Magnús Bjarnarson nokkuð á það í skáldsögunni 
Eiríkur Hannson, og seinast í Lögbergi Björn Walterson, 
þarf þar engu við að bæta. Svo mátti kalla, eftir að 
eignarbréf voru fengin fyrir löndum okkar, færi hver sem 
búinn var. Gripi gátum við selt fyrir hálfvirði, og flest 
allir hey sín. Eg seldi ræktað hey, veturinn áður en eg 
fór á níutíu dollara, með landsöluna gekk alt tregara, 
samt tókst mér að selja það á hundrað dollara, en ekki 
hef eg af þeim séð nema fjörutíu og tvo dollara, fimtíu 
cent. 1 Nova Scotia dvaldi eg sex ár og þrjá mánuði. 
3>ar bættust við börn okkar Hávarður og Helga. 1 ágúst 
1881 tókum við okkur upp, ásamt fleiri nágrönnum okkar, 
og fluttumst til Duluth; nokkrir af þeim fóru til Winni- 
peg. Þa'i’ skyldi með okkur Helgu systir minni, hún var 
þá gift Stefáni Brynjólfssyni, bróðir Brynjólfs Brynjólfs- 
sonar frá Skeggstöðuin í Húnavatnssýslu, þau héldu á- 
fram til Winnipeg, síðar tóku þau land fyrir suðvestan 
Garðar, dvöldu þar nokkur ár, seldu svo landið, fluttu til 
Oregon, settust að í smábæ Sheridan, þar dó Stefán fyrir 
nokkrum árum slðan, en systir mín er hjá dætrum þeirra 
í Portland; báðar eru þær giftar skozkum mönnum, 
þær heita Jónína og Erlína. 1 Duluth dvöldum við tæp- 
lega eitt ár; að mörgu leyti féll mér þar vel, hafði sem 
öftast vinnu við smíðar, sem mér í raun og veru hefir 
æfinlega fallið betur, en landbúskapur og líklegt er eg 
hefði ekki farið þaðan svo fljótt, hefðum við ekki orðið 
að sæta þeim þungu kjörum að sjá á bak elztu dóttir 
okkar önnu, sem var á tíunda ári, að öllu leyti vel gefin. 
Tuttugu daga lá hún sárþjáð af Scarletina, og gátu lækn- 
ar ekkert að gjört. Svo gekk missir hennar nærri mér, að 
á tímabili fanst mór eg mundi ekki geta borið hann, og 
hefði það ekki verið fyrir litlu börnin mín, sem voru svo 
elsk að mér, að hvert kepptist við annað, mér að fagna 
þegar heim kom, frá vinnu minni, og ástríki minnar elsk- 
uðu konu, mundi eg hafa falljð. í valinn. Þetta gaf mér 



ALMANAK 1915 


75 


laungun til að lifa, en úr bænum þráði eg að fara, eins 
fljótt og tækifæri gæfist. 

Sjötta júlí 1882 fluttum við til Pembina, bar hugði 
eg að dvelja, bar til eg sæi mér fært til að ná rétti á 
landi, og byrja búskap. 3?egar til Pembina kom, átti eg 
í vasanum $100.25, með beim borgaði eg fyrir konu mína 
og börnin á íslenzku gistihúsi, en sjálfur gekk eg suður á 
Pembina sléttur, að sjá mína kæru vini Mr. og Mrs. Sig- 
mundur Jónsson frá Hjarðarhaga á Jökuldal. 3>au hafði 
eg ekki séð síðan eg fór af íslandi, og var bar sannur 
fagnaðarfundur. Svo átti eg vini bar sunnar á sléttunni 
Mr. og Mrs. Sigurð Jónsson frá Egilstöðum í Pljótsdal, og 
hafði eg bau ekki séð síðan eg fór úr dalnum; en nú var 
ekki tími til að leika sér, eg burfti að fá mér vinnu, henn- 
ar burfti ekki lengi að leita, hún svo gott sem barst uppí 
hendurnar á mér. Vinur minn Sigmundur sótti konu 
mína og börn, og tók bau heim méð sér. 1 Pembina vann 
eg við smíðar framm í nóvember, á bví tímabili, var eg 
lengstum að vist með Ólafi Þorsteinssyni, og konu hans 
Elínu. Mæta vel féll mér við bau hjón, og meðan eg átti 
ferðir til Pembina, gleymdi eg aldrei að heimsækja bau. 
í nóvember fluttum við frá Sigmundi og Sophíu konu 
hans, og til Sigurðar og Petrínu, með bví bau höfðu 
meira húsrúm. Sigmundur mun bá hafa verið kominn 
fyrir hálfu öðru ári frá Nýja íslandi, bá átti hann tvær 
kýr, gaf mér aðra, og má af bví marka hversu mikill 
höfðingi hann var; litlu síðar fluttu bau sóma hjón, suð- 
ur í Garðar bygð, sem kunnugt er, komust bar brátt í 
góð efni. Við Sigurður höfðum eitt skeið, verið samtíðar 
á Valbjófsstað, vorum bá oft í lestaferðum, og hafði eg 
æfinlega hlakkað til að hafa hann með mér; nú höfðu 
örlögin aftur leitt okkur saman, báðum til mikillar á- 
nægju, og helst hefðum við nú kosið að vera saman, 
en kringumstæðurnar gjörðu bað ómögulegt. Eg hafði í 
ágúst tekið rétt á landi í Hallson bygð, burfti bví að 
sinna. Um miðjan janúar 1883 kvöddum við okkar kæru 
velgjörða hjón og fluttumst í bessa bygð, settumst að hjá 
Magnúsi Halldórssyni og ólöfu konu hans, hjá beim 
heiðúí'shjónum dvöldum við til fyrsta apríl, að við flutt- 
um á betta land hvar við nú erum búin að dvelja 31 ár. 



76 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


3?egar eg nú lít yfir æfiferil minn, er margs að minn- 
ast, margs að sakna, en á sama tíma mikið að þakka. 
Guð hefir gefið mér margan góðan og tryggan vin, góða 
og mikilhæfa konu, með henni góð og velgefin börn. 
Timm þeirra eru farin á undan okkur, yfir hafið mikla, 
inná ódauðleikans landið. Sex eru á lífi. Hallfríður 
gift Tryggva Dínusson búsettum í Svoldarbygð. Helga 
gift Einari Jónsson Snædal, timbursölumanni í Cheynne 
Wells, Colorado. Guðný Stefanía gift Einari Ásmunds- 
son til heimilis hjá mér. Pálína Sophia á St. Michaeis 
Hospital, Grand Forks, að nema hjúkrunarfræði; áður 
var hún á nunnuskóla í sama bæ.Nú lifandi systur henn- 
ar, nutu þeirrar mentunar, sem á sveitarskólum er kend. 
Hávarður hefir aflað sér talsverðrar mentunar, hann er 
fjölhæfur, og góður smiður. Pétur er yngstur systkin- 
anna, hann hefir verið á University N. Dak. Býst við að 
ljúka þar námi sínu. 

Bitað í júnf, 1914. 


GUÐBRANDUR ERLENDSSON 



ALMANAK 1915 


77 


Helztu viðburðir o g mannalát meðal ísl. 
í Vesturheimi. 


23. apríl var Dr. Þorbsrgur Thorvaldsson skipaður prófessor 
í efnafræð. við há>kó"a ín í Saskatchewan. 

Islendingar útskrifaðir frá Manitoba háskólanum 1914: 

Sigrún Ingibjörg Gunnlaugsdóttir , Helgasonar og konu hans 
Helgu Sigurðardóttur (af Vatnsleysuströud í Gullbringusýslit), til 
lieimilis í Árnesbygð í Nýja-Í slandi. 

Steinn O. Thompson, sonur Sveins Tómassonar (Borgfirðingur) 
og Sigurlaugar Steinsdóttur (frá-Vík í Héðinsfirði í Eyjafjarðars.), 
til heimilis í Selkirk. 

Kristján Jónsson Austman, sonur Jóns Ólafssonar ritstjóra í 
Reykjavík og Þóru Þorvarðardóttur, síðar gift Jóni Austman, er 
nú búa í Winnipeg. 

GuÓmandur Olafur Thorsteinsson, sonur Vigfúsar járnsm. Þor- 
steinssonar og konu hans Guðríðar Guðmundsdóttur (af Akranesi), 
sem búsett eru við Beaver í Manitoba. 

Jón Einarssón, sonur Jóhannesar Einarssonar kaupmanns og 
Sigurlaugar Þorsteinsdóttur (úr Höfðahverfi við Eyjafjörð) til 
heimilis við Lögberg-pósthús í Sask. 

Sigfús J. Sigfússon, sonur Jóns kaupmnnns Sigfússonar við 
Lundar, Man. og Önnu Kristjánsdóttir konu hans. 

Helgi K. Helgason , sonur Kristjáns bónda Helgasonar og konu 
hans Rósu Jóhannesdóttur í Foam Lake-bygð í Sask.,(bæði úr Eyja- 
firði). 

28. júní 1914 vígð kirkja Gimlisafnaðar af forseta hins ev. lút. 
kirkjufélags Isl. í Vesturheimi, var hún bygð 1907, 75 fet á lengd 
og 32 fet á breidd. Verð hennar með öllu tilheyrandi um $3.800. 

23. júní 1914 var Ólafur S. Thorgeirsson, útgefandi þessa 
almanaks, skipaður konsúll í Winnipeg, Manitoba af utanríkis- 
málaráðgjafa danska ríkisins. 

10. júlí 1914. Við kosningar til fylkisþings Manitoba náðu 
þessir íslendingar kosningu: Thomas H. Johnson endurkosinn í 
einu Winnipeg-kjördæminu og Sveinn Thorvaldsson, kaupmaður 
við Islendingafljót í Gimli-kjördæminu. 



78 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


2. ágúst var kirkja Tjaldbúðársafnaðar í Winnipeg vígð af 
síra Friðrik J. Bergmann, presti safnaðarins meðaðstoð síraMagn- 
úsar Jónssonar á Garðar, N.-Dakota og síra Jóns HelgaSonar, pró- 
fessors í Reykjavík, er hingað kom beint tií að aðstoða við þá at- 
höfn. Kirkjan er að breidd 60 fet og að lengd 90 fet og er til- 
komumest og veglegust kirkja, sem Islendingar hafa enn reist. 
Og mun kosta með öllu tilheyrandi $60,000. 

2. ágúst var kirkja Lundar-safnaðar í Man. vígð af forseta 
kirkjufélagsins, síra Birni B. Jónssyni. Kirkjan er 36 fet á lengd 
og 32 fet á breidd og kór 12x14 fet. Kostaði $3,000. 

30. ágúst vígð kirkja hins ev. lúterska safnaðar í Blaine, 
Wash. af síra Hirti J. Le5, mið aðstoð síra Jónasar A Sigurðsson- 
ar og Sig. Ólafssonar cand. theol. Stærð 50 fet á lengd og 30 á 
breidd. Söfnuðurinn virðir hana uppkomna á $1,200. 

Haustið 1914 útskrifaðist sem lögfræðingur við lagaprófin í 
Saskatchewan-fylki, Walter Lindal, með beztu einkunn. Frá 
háskóla Manitoba útskrifaðist hann 1911 (sjá almanakið fyrir 
1912). Stundar hann lögmannsstörf í borginni Saskatoon í Sask. 

I nóv. 1914 var Gunnar B. Björnsson ritstjóri og eigandi 
blaðsins Minneota Mascot, endurkosinn á ríkisþing Minnes.Ua- 
ríkis. Sögiuleiðis Stefán Westdal, lögmaður_kosinn þingmað- 
ur til neðri málstofu ríkisþings N.-Dakola. 

í nóv. 1913 var Jósep Þórarinn Thorson veitt inntaka í Lög- 
fræðingafélag Manitobafylkis. Sá hinn sami sem um er getið í 
þessu almanaki 1911 að hlaut Cecel Rhodes-námstyrkinn og fór til 
Oxford-háskólans og lauk lögfræðisprófi eftir 3 ár. Mun vera fyrsti 
Islendingur er frá Oxford hefir útskrifast. 


12. des. 1914 féll hæstaréttardómur í málinu út af kirkjueign 
Þingvallasafnaðar í N.-Dakota, sem hafið var út af trúmáíadeil- 
unni í kirkjufélaginu. Undirréttardómurinn sem var á móti söfn- 
uðinum og kirkjufélaginu í vil, var af hæstarétti numinn úr gildi 
með þrem dómurum móti tveimur. Svo meiri hluti safnaðarins 
heldur kirkjueigninni og hefir unnið málið. 



ALMANAK 1915 


79 


MANNALÁT. 

í marz 1913. Kristín Jónsdóttir frá Fögruhlíð, Norður-Múlasýslu 
kona Jóns Þorkelssonar frá Hnitbjörgrim, búsett í Alftavatns- 
bygð; rúmlega fimtug. 

30. júlí 1913: Friðrik Jóhannesson að Akra, X. D.; fæddurí Garði 
í Fnjóskadal, 81 árs. 

14. okt. 1913: Óláfur Jónsson, Gíslasonar við Winnipegosis, 27 ára. 

15. okt. 1913: Guðrún Kristjánsdóttir á heimili Olafs Pálssonar, 
Blaine, Wash., ekkja eftir, Friðbjörn Stefánsson, bjuggu um 
nokkur ár í Mikley, N.-Islandi (ættuð úr Rreiðafjarðardölum), 
84 ára. 

14. nóv. 1913: Arm Oddsson frá Hringsdal við Eyjafjörð, búandi 
að Gimli, Nýja-Islandi, 82 ára. 

16. nóv. 1913: Helga Vilhjálmsdóttir, til heimilis hjá dóttur sinni 
Guðrúnu og manni hennar Þórði Finnsyni, bónda í fsl.-bygðinni 
norður af Milton, N.-Dak. (ættuð frá Firði í Mjóafirði í S.-Múlas., 
voru foreidrar hennar Vilh. \ 7 ilhjálmssön og Guðrún Konráðs- 
dóttir er þar bjuggu) ekkja var hún'Ólafs Guttofmssonar og 
bjuggu þau síðast að Austdal í Seyðisfirði, 90 ára gönml. 

17. nóv. 1913: Þorsteinn Þörsteinsson við Maidstone í Sask.,(Aust- 
firðingur), rúmlega sjötugur. 

4. des. 1913: Guðrún Valgerður Mikaelína Össurardóttir í Winni- 
peg, ekkja, Ingimundar Sæmundssonar (úr Patreksfirði), 60 ára 

6. des. 1913: Hallgríniur Iónsson, Jónssonar, (frá Ólafsey á 
Breiðafirði), til heimilis í Mouse River bygð í N.-Dak., (sjá land- 
námsögu þátt þeirrar bygðar í almanakinp fyrir 1913). 

9. des 1913: Jón Gíslason Miðdal, bóndi við Hallson-pósthús í 
N.-Dak., (fæddur í Höll í Borgarflrði vestra); flutti hingað vest- 
ur 1888. 

12. des. 19r3: Björn Eyjólfsson.,. sonur Gísla bónda Eyjólfssonar 
og konu hans Þórunnar Elnarsdóttur í. Henselbygð, N.-D., 
22 ára gamall.. 

16; des. 1913: Guðt'ún Hglidórsdqttir, ekkja, til heiijiilis hjádótt- 
ur sinni, Margrétu og eigiiimanni hennar Jó.ni Markússyni í 
Winnipég, (ættuð úr Skagafii ði), 90 ára gömul. 

17. des. 1913: Se,selja Jónsdóttir, Þorvarðars'oiiar ,frá Papey, hjá 
'syni sínum Kjartan Edvvards í Minnesota-nýl. Ekkja Edyarðs 
Þorleifssonar (frá Eskifirði, d. 1885), 68 ára gömul. 

19. des. 1913: Guðmundur Erlendsson að Gimli, 30 ára. 

22. des. 1913: Anna Bjarnadóttir, lézt að heimili dóttur sinnar 
Kristínar konu Sigurðar J. Wídal á Fitjum í Breiðuvík, Nýja- 
íslandi. Ekkja eftir Grím bónda er lengi bjó að X’aldárseli í 
Víðidal í Húnavatnssýslu, 94 ára gömul. 

21. des. 1913: Jón Hannesson bóndi við V'estfold, Man., (ættaður 
úr Húnavatnssýslu). 



80 


ÓLAFUR s. thorgeirssom: 


21. Sig-ný Pálsdóttir, kona Eyjólfs Eyjólfssonar (Olson) í Winnipeg 
frá Dagverðargerði í Hróarstungu á Fljótsdalshéraði, og það- 
an fluttu þau vestur um haf 1876, 65 ára. 

Janúar 1914. 

5. Sveinn Arason, til heimilis á Mountain, N.-Dak., (ættaður úr 
Skagafirði), 84 ára. 

9. Edward Christensen í Chicago, sonur Sigríðar Jónsdóttur frá 
Elliðavatni, systursonur Mrs. J. Th. Clemenz hér í borg, 35 ára 

11. Sigurður Jóhannes til heimilis hjá foreldrum sínnm Oddbirni 
Magnússyni og konu hans Guðbjargar Jónsdóttur í Winnipeg, 
18 ára. 

16. Jón S. Jóhannesson bóndi í Eyfordbygð, N.-Dak. Fæddur á 
Eystri-Brekkum á Langanesi, 32 ára gamall. 

18. Jarðþrúður Eyjólfsdóttir, kona Finns Bjarnasonar bónda í Swan 
River-bygð í Man. 

19. Jón Einarsson, bóndi við Islendingafljót í Nýja-Islandi (ættaður 
úr Reykholtsdal í Borgarf.; hét kona hans Guðríður Þorgríms- 
dóttir og fluttu hingað vestur 1888), 85 ára. 

25. Magnús Johnson, Skaftfellingur í Winnipeg, 61 árs. 

25. Oddur Jónsson frá Bræðrabrekku í Dalasýslu, búandi í N.-Dak. 
63 ára. 


Febrúar 1914. 

1. Anna B. Oddsson, dóttir Bjarna Oddssonar söðlasmiðs frá 
Reyðarfirði og konu hans Sigríðar Pétursdóttur, 33 áraaðaldri. 

3. Oddrún Sigurðardóttir frá Jarðlaugsstöðum í Mýrasýslu, gift 
kona að Caliento, Man., 30 ára gömul. 

13. Eiður Sigurbjörnsson í Selkirk, 22 ára. 

13. Hallur Hallsson að Hóli við íslendingafljót, fyr bóndi að Réttar- 
holti í Skagafirði, 75 ára gamall. 

15. Vilhjálmur Þorsteinsson, bóndi í Hallson-bygð í N.-Dak., um 
50 ára. 

16. Sigurborg Björgólfsdóttir, Brynjólfssonar frá Vopnafirði, 16 ára 

18. Matthías Brandsson í Winnipeg, ættaður af Skógarströnd 47 

ára gamall. 

18. Hildur Hálldórsdóttir í Winnipeg ekkja, tvígift, hét fyrri maður 
hennar Jón Sigfússon, dáir.n á Islandi, síðari Helgi Þorsteins- 
son. Bjuggu þau hjón um tangt skeið í Argyle-bygð. Kom 
hún ekkja frá fslandi (úr Þingeyjarsýslu) og var með fyrstu 
landnemum í N.-fslandi og giftist þfir síðari manni sínum 1879; 
73 ára gömul. 

20. Snjólaug Jónsdóttir Einarssonar, dáin að heimili dóttur sinnar 
Mrs. Guðrúnar Johnson, South-Dak., (ættuð úr Skriðdal Sr.ður- 
Múlasýslu), 88 ára. 

20. Eyjólíur Eyjólfsson í Selkirk, Man., (fluttist hingað fyrir 11 ár- 
um frá Ökrum í Mýrasýslu), 47 ára 



ALMANAK 1915 


81 


24. Lárus Ingvar Lárusson við Strattford í Californíu, (frá Asgeirsá 
í Víðidal í Húnav.s.). 


Marz 1914. 

3. Karólína Hansson í Winnipeg, systir Hannesar pósts, sem var 
í Reykjavík, um áttrœtt. 

3. Jóhanna Kristbjörg Straumfjörð, seinni kona Ólafs Eggerts- 
sonar, til heimilis í Winnipeg, 29 ára. 

6. Margrét Magnúsdóttir til heimilis hjá dóttur sinni, Sigriði og 
manni hennar Arna S. Jósefssyni í Minneota, Minn. Ekkja 
Jónasar Ólafssonar og bjuggu um eitt skeið að Bergstöðum í 
Þingeyjars., 78 ára. 

6. Ingibjörg Jónsdóttir við Garðar N.-D., úr Eiðaþinghá, 45 ára. 

7. Sigurveig Johnson, eiginkona J. W. Johnsons í Minneapolis, 

Stjúpdóttir Jóns Eyjólfssonar í Minneota, Minn., 27 ára. 

10. Ólöf Fíllip í Mouse River, fædd á Kvíabekk í Ólafsfirði, 77 ára. 

14. Helgi Jakobsson, bóndi í Geysisbygð í Nýja-Islandí, frá Grótt- 
um í Þverárhlíð, 57 ára. 

14. Halldór Ólafur, sonur Páls Nordals í Portage la Prairie, Man., 
19 ára. 

15. Jórunn Elisa Pálmason, kona Haraldar E. Pálmasonar. Lést 
að heimili foreldra sinna, Stefáns katipm. Sigurössonar og Val- 
gerðar konu hans að Hnausum, Nýja-Islandi, 22 ára gömul. 

17. Þuríður J. Þórarinsdóttir, ekkja Indriða Sigurðssonar við Am- 
alía-pósthús í Sask. ;höfðu þau hjón áður lengi búið við Mountain, 
N.-Dakota, 62 ára. 

17. Freysteinn Jónsson, bóndi í Þingvallanýlendu, Sask., (fæddur 
á Gaulverjabæ í Arnessýslu 1848. Hét kona hans Kristín 
Eyjólfsdóttir frá Innri-Ásláksstöðum á Vatnsleysusti önd), 66ára. 

17. Þórunn Pétursdóttir, prests Jónssonar síðast á V T alþjófsstað 
í Fljótsdalshéraði, kona Nikúlásar Jónssonar, (fluttu þau hjón 
af Seyðisfirði 1882 og námu land nálægt Hallson í N.-Dak. og 
bjuggu þar um mörg ár, en voru r.ú flutt til dóttur sinnar Önnu, 
konu W. H. Paulson þingmanns í Leslie, Sask., þar lést hún 
nálega 76 ára. 

17. Kristján G. Schram til heimilis í Minneota, Minn., (ættaður úr 
Rangárvallasýslu); snikkari. Futti hingað vestur 1873 til Mil- 
waukee og 1879 nam hann land í Lincoln-county í Minnesota og 
dvaldi þar síðan, 78 ára. 

20. Daníel Jacob Laxdal, lögmaður og borgarstjóri í Cavaliei, N. 
Dak., sonur Gríms Laxdal, bókbindara á Akuieyri og konu 
hans Aldísar Jónasdóttir Bergmann, 48 ára. 

I marz 1914. Hólmfríður Bjarnadóttir, ekkja í Wlnnipeg, 76 ára. 

Apríl 1914. 

3. Margrét Guðmundsdóttir, Björnsson frá Rauðholti í Hjalta- 
staðaþinghá, kona Jóns Björnssonar frá Borg í Skriðdal. Lést 
í Nýja-Islandi, 72 ára að aldri. 



82 


ÓLAFL7K S. THORGElRSSOtf: 


4. Steinunn Jósefsdóttir, Kona Jósefs J. Jóhannessonar (Ander,- 
son í Winnipeg, 29 ára. 

5. Ingibjörg Stefánsdóttir frá IVIozart, Sask., ógift, 56 ára. 

10. Pétur Jónsson L Calgary, fæddur á Húsabakka í Skagafirði 
50 ára. 

11. Einar Jónsson að heimili bróður síns Guðvalda við Elfros, 
Sask., tæddur í Sauðfellshaga í Axarfirði. 83 ára. 

11. Magnús stúdent Armannsson, Bjarnarsonar, verzlunarstjóra frá 
V’iðfiiði í S.-Múlasýslu, 24 ára 

19. Jóhann Hannibal Jóhannsson Scheldemose í Wiijnipegosis- 
bygðinni. Kona hans hét Kristín Gunnlögsdóttir og bjuggn 
þau á Islandi í Nýlendu á Höfðaströnd og þaðan fóru þau hing- 
að árið 1883. 73 ára gamall. 

23. Guðjón Erlendsson bóndi við Reykjavík-pósthús í Man., (fædd- 
ur á Skálholti í Biskupstungum. Fluttist hingað vestur fyric 
15 árum). 

28. Þorsteinn Eyjólfsson, bóndi við Lundar, Man., rúmlega fimt- 
ugur; foreldrar hans voru Eyjólfur Kristjánsson og Lukka Gísla- 
dóttir (frá Breiðavaði í Eyðaþinghá í S.-Múlasýslu); voru þau 
með fyrstu landnemum í N.-Dakota-nýlendu, en eru nú látin. 

30. Ingólfína Johnson kona Stefáns Tryggva Johnson í Winnipeg, 
20 ára gömul. 

John S. Johnson, Mountain, N.-Dakota, nálega fimtugur. 

Maí 1914. 

3. Ari Eggertsson Fjeldsted í Winnipeg, (úr HeJgafellssveit í 
Snæfellssnessýslu. Ekkja hans heitir Ólöf Hanne.‘dóttir), 74 ára. 

23. Oddgeir, sonur Björns Jónssonar og konu hans Ólafar Stefáns- 
dóttur er búa í Þingvallanýiendu í Sask., 19 áua. 

29. Hallvarður Ólafsson í Masset, British Columbia, um fertugt. 

v j 

Júní 1914. 

2. Hjálmar Laxdal að Mountain, N.-Dakota, miðaldra maður. 

2 Lára Mabel Johnson í Winnipeg, 14 ára 

13. Sigríður Soffía Gunnarsdóttir, Einarssonar í Winnipeg, 30 árá. 

17. Steinunn Stefanía Einarsdóttir, trésmiðs, (úr Reykjavík)25 ára. 

14. Margrét Gísladóttir, ekkja eftir Samúel Bjarnason í Spanish 
Fork, (sjá landnámssöguþátt ísl. í Utah í þessu almanaki). 

29. Friðbjörn Magnússon, sonur Páls bónda Magnússonar, og 
Guðnýjar Friðbjarnai dóttur konu hans, nálægt Leslie, Sask., 
(af Akureyri). Rúmlega tvítugur. 

Guðmundur Samúelsson til heimilis á Point Roberts, Wash. (ættað- 
ur úr Húnavatnssýslu; flutti hingað vestur fyrir 25 árum. Ekkja 
hans heitir Helga Bjarnadóttir úr Mýrasýslu). 

Júlí 1914. 

5. Kristjana Olafsson til heimilis í Argyle-bygð, Man., 73 át'íL 


ALMANAK 1915 


83 


7. -Guðrún Jónsdóttir, ekkja í Alftavatnsbygð, fædd í Hergilsey á 
Breiðafirði, 62 ára. 

14. Vilfríður Björg Egilsdótttr frá Reykjavík. Dáin að Gimli, 21 árs 

14. Runólfur Þorsteinsson Newland í Winnipeg, ættaður úr Mýras. 

16. Guðlaugur Guðbrandsson í Pasadena, Californíu, sonur Guð- 
brandar Guðbrandssonar og Kristínar Bjarnadóttur er bjuggu 
á Leiðólfsstöðum í Laxárdai í Dalasýslu, 43 ára. 

20. Kristín Eyjólfsdóttir, Churehbridge, Sask., ekkja Freysteins 
Jónssonar, dáinn 17. marz þ. á. 64 ára. 

22. Rósa Magnúsdóttir,ekkja,til heimilis á Birkinesi við Gimli,74 ára 

27. Haraldur Þorláksson til heimilis í Charlson í N.-Dakcta. For- 
eldrar hans voru þau hjón Þorlákur G. Jónsson og Lovisa Hen- 
rietta Nielsen er lengst bjuggu á Stóru-Tjörnum í Ljósavatns- 
skarði. Ekkja Haraldar heitir' María Sigurðardóttir Guðna- 
sonar frá Ljósavatni, fluttu þau hingað til latids 1872; 66 ára. 

28. Kristbjörg Jónsdóttir, Jónssonar prests Þorsteinssonar í Reykja- 
hlíð og Jorunnar Jónsdóttir; fædd að Lundarbrekku í Þingeyj- 
arsýslu 1864 til heimilis í Kandahar, Sask. 

29. Jóhanna Bjarnadóttir Josephs, hjá Þórði syni sínuni í Winnipeg 
71 árs. 

31. Guðrún Solveig Pálsson, gift Sigufbirni Pálssyni, fasteigna- 
sala í Winnipeg, 22 ára gömul. 

Agúst 1914. 

3. Kristín Sigurðsson í Winnipeg, ættuð úr Rauðseyjum á 
Breiðafirði. 

6 . Sigurður Guðlaugsson á Melstað í X’íðirnesbygð í N.-íslandi 
(Húnvetningur). Fluttist til Canada 1874; 84 ára gamall. 

9. Stefán Jónsson hjá syni sínum, Jóhanni Gunnlaugi, bónda við 
Kandahar í Sask., ekkja hatis heitir Ingibjöi g Jóhannsdóttir, 
(bæði ættuð úr Svarfaðardal í Eyjafjarðarsýslu, en fluttu hingað 
frá Keflavík í Rípurhr. í ískagafirði 1883), 79 ára garnall. 

11. Dómhildur Stefánsdóttir Johnson; nð heimili Armanns bróður 
síns að Mountain, N.-Dakota, 42 ára. 

11. Magnús Johnson, bóndi nálægt bænum Adams. 

11. Anna María Friðriksdóttir, til heimilis hjá dóttur sinni og 
tengdasyni J. G. Goodmundsson, kona Guðmundar Ólafssonar 
prests Guðmundssonar ft á Hjaltabakka í Múnavatnssýlu,80 át a. 

18. Guðríður S. Davíðsson, ekkja í Winnipeg, 86 ára. 

19. Steingrímur Guðnason, til heimilis í Glenboro, Man., (ættaður 
úr Þingeyjarsýslu), 56 ára, 

22. Thorbjörg Thorgeirsson í Winnipeg, (ættuð úr Miðfirði). 

23. Þorsteinn Gíslason í bænum Gerald, Sask., sotiur Gísla smiðs 
Þorsteinssonar frá Stokkahlöðum í Evjafirði. 

31. Guðrún Einarsson, ekkja í Arnesbygð, Man. 

31. Jónas Einarsson, bóndi á Vatnsnesi í Arnesbygð, Man. Hún- 
vetningur að ætt, 73 ára. 

Guðmundur Skúlason við Mountain N.-Dakota, faðir Barða og 
Skúla lögmanna, (ættaður úr Skagafirði). 



84 


ÓLAFUR s. thorgeirssok: 


September 1914. 

3. Sesselja Jónsdóttir, kona Eggerts Kristjánssonar í Spanish 
Fork, Utah (sjá landnámssögu þátt Isl. í Utah í þessu almanaki) 

7. Einar Eiríksson á heimili sonnr síns Jóns bónda við Winnipeg- 
ósis í Man, Flutti til þessa lands fyrir 20 árum frá Fjallalækj- 
arseli í Svalberðshrepp í N.-Þingeyjarsýslu, 70 ára. 

19. Guðbjörg Jónsdóttir Holm til heimilis hjá dóttir sinni Kristínu 
og manni hennar John Hörgdal, búandi við Hallson N. Dak., 
ekkja eftii Hallgr. Hallgrímsson, dáinn fyrir tveim árum, bæði 
ættuð úr Skagafirði og fluttu til þessa lands 1876; 82 ára. 

24. Jón Abrahamsson í Winnipeg, (ættaður úr Eyjafirði), 68 ára. 

25. Olöf Magnúsdóttir, ekkja að Garðar, N.-Dakota, (ættuð af 
Suðurnesjum á íslandi), 71 árs. 

27. Elín Pálmadóttir, kona Gunnars Guðmundssonar á Mountain, 
N.-Dakota, (æ.tuð af Höfðaströnd í Skagafjarðarsýslu) fluttu 
tii þessa lands 1888 ; 63 ára gömr.1. 

28. Halldór Sigurðsson,^ skipstjóri í British Columbía, (ættaður af 

H valfjarðaströnd á Islandi), 46 ára. 

30. Sólveig Marin, kona V'aldimars Einarssonar í Winnipeg, 28 ára. 

Sigfús Olafsson bóndi í Hallson-bygðinni í N.-Dakota, (úi Evjafirði) 
79 ára. 

Oktober 1914, 

7. Krist.vilín Jónsdóttir, kona Davids Jónassonar í Winnipeg, (frá 
Skógarkoti í Arnessýslu), 41 árs. 

12. Jón Olafsson, Brú í Argylebygð, Man., ættaður úr Eyjafirði, 
85 ára, (er um hann ritað í þessu almanaki fyrir árið 1909). 

20. Guðrún Arnadóttir í Minneota, Minn. 84 ára. 

20. Jón Guðnason í Kandahar, frá Máskoti í Reykjadal, 34 ára. 

23. Sveinbjörg Sveinsdóttir til heimilis hjá dóttur sinni Ragnhildi 
og manni hennar Gunnl. Jóhannsyni í Ballard, Wash. Hét 
maður hennar Sveinn Sigurðsson og bjuggu í Mjóafirðí á Aust- 
urlandi, 81 ára gömul. 

25. Hjálmar Guðmundsson í Selkirk, ættaður úr Mýrasýslu, einn 
af elztu landnemum Nýja-Islands, 82 ára gamall. 

30. Karólína Ragnheiður, dóttir hjónanna Magnúsar Kaprasíus- 
sonar og Guðnýjar Jónsdóttur (bæði úr Borgarfirði), til heimilis 
á Big Point, Man., 16 ára gömul. 

Nóvember 1914. 

1. Steinunn Johnson í Garðarbygð N.-Dakota, móðursystir síra 
Lárusar heit. Thorarinsen, 57 ára. 

5. Arni Jónsson við Winnipeg (ættaður úr Skagafirði. Heitir 
ekkja hans Guðrún Konráðsdóttir frá Glæsibæ í sömu sýslu, 
fluttu hingað 1887); 60 ára. 

10. Jón Sigurðsson við Winnipeg, (ættaður úr Eyðaþinghá á Is-. 
landi), 81 árs. 



ALMANAK 1915 


85 


11. Jóhann Straumfjörð, að heimili tengdasonar síns,Ágósts Magn- 
ússonar, Otto, Man., háaldraður (sjá almanak þetta fyrir 1912 
— landnámssögu Alttavatnsbygðar). 

24. Vigfús Guðmundsson Melsteð, bóndi við Churchbridge í Sask. 
P'æddur að Rorg í Borgarfirði 7. júlí 1842, voru foreldrar hans 
Guðmundur prófastur Vigfússon og Guðrún Finnbogadóttir. 
Tvígittur, var fyrri kona hans Oddný Olafsdóttir Jónssonar frá 
Sveinsstöðum í Þingi, en síðari kona Þóra Sæmundsdóttir, er 
lifir mann sinn. Fluttu hingað vestur a.f Sauðárkrók. 

25. Guðrún Margrét Eiríksdóttir, Vigfússonar í Winnipeg, 22 ára. 

29. Guðmundur Guðmundsson og sonur hans 10 ára, drukknuðu í 
Rauðánni, (fæddur á Manaskál í Húnavatnssýslu 1879), til 
heimilis í Selkirk, Man. 

30. X’ilborg Jónsdóttir hjá tengdasyni sínum Sigvalda Nordal í Sel- 
kirk. (Frá Kringlu í Ásum í Húnsvatnss.ýslu), 88 ára. 




INNIHALD: 


TímataliS— Myrkvar — ÁrstíSirnar — T ungliS — Um 
tímatalið — PáskatímabiliS — Páskadagur — Sól- 
tími — VeSurfræSi Herchel’s — Fastastjörnur — 
Stærst í heimi—Fyrstu peningar—Ártöl nokk- 
urra merkisviðburSa—Til minnis um ísland— 
Stærð úthafanna—Lengstur dagur—Þegar kl. er 
12—AlmanaksmánuSirnir. 


Herbert Henry Asquith, með mynd. Eftir F. J. 
Bergmann. 


UmsátriS um Parísarborg 1870. Sögusögn frakk- 
neskrar konu Aimée Gorges. 


Safn til Landnámssögu fst. í Vesturheimi: 

Saga íslendinga í Utah. Eftir E. H. Johnson. 


GuSbrandur Erlendsson. Æfisaga meS mynd. 


Helztu viSburðir og mannalát meSal íslendinga 
Vesturheimi. 


S Y R P A 

frumsamdar, þýddar og endurprentaSar sögur og æfin- 
týr og annaS til skemtunar og fróSleiks. 


Kemur út fjórum sinnum á ári. Hvert hefti 64 
blaSsíSur, meó þéttprentuSu letri. 

Hvert hefti 30 cents. 

$1.00 Árgangurinn. 

S Y R P A 

er aS komast inn á hvert íslenzkt heim- 
ili hér vestra og er ástæSan fyrir því sú, 
aS ritiS hefir flutt mesta f jölda af ágætum 
sögum og öSru innihaldi skemtilegu og 
fróSlegu, sem fólkiS hefir haft unun af aó 
lesa sér til dægrastyttingar. Það vár til- 
gangurinn meS útgáfu Syrpu aS hún flytti 
þess konar lesmál — væri alþýSurit — 
tímarit, sem allir gætu tekiS sér í hönd og 
lesiS sér til gagns og gleSi. 

Kaupendur aS þriSja árgangi, sem byrjar meS 
þessu ári, geta fengiS 1. og 2. árgang fyrir 50 cents 
hvern—512 blaSsíSur af skemtilegu lesmáli. 

ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 

678 Sherbrooke St., Winnipeg 




ÁGRIP 

af reglugjörð um heimilisréttarlönd í 
Canada Norðvesturlandinu. 


Sérhvei* manneskja sem fjölskyldu hefir fyrir að sjá, og - sérhver 
karlmaður, sem orðinn er 18 ára, hefir heimilisrétt til fjórðungs úr 
,,section“ af óteknu stjórnarlandi í Manitoba, Saskatehawan eða 
Albeita. Umsækjandinn veiður sjálfur að koma á landskrifstofu 
stjórnarínnar eða undirskrifstofur í því héraði. Samkvæmt nmboði 
og með sérstökum skilyrðum má, faðir, móðir, sonuf, dóttir, bróðir 
eða systir umsækjanda, sækja um landið fyrir hans hönd á hvaða 
skrifstofu sem er. 

Skyldur.—Sex mánaða ábúð á ári og ræktun á landinu íþrjú ár. 
Landnomi má þó búa á landi, innan 9 mílna frá heimiHsréttarlandinu 
o g ekki er minna en 80 ekrur og er eig-nar og ábúðarjörð hans eða 
föður, móðir, Sonar dóttur, bróður eða systur hans. 

I vissum héruðum hefir landneminn,sem fullnægt hefir landtöku- 
skvldum sínum, forkaupsrétt (pre-emption) að sectionarfjórðungi 
áföstum við land sitt. Verð $3.00 ekran. Skyldur:—Verður að sitja 
6 mánuði af ári á landi í 6 ár frá því að heimilisréttarlandið var 
tekið að þeim tíma meðtöldum er til þess þarf að ná eignarbréfi á 
-heimilisréttarlandinu, og 50 ekrur verður að yrkja aukreitis. 

Landtökumaður,sem þegar hefir notað heimilisrétt sinn og getur 
ekki náð forkaupsrétti (pre-emption) á landi getur keypt heimilis- 
réttarland í sérstökum héruðum. Verð $3.0C ekran. Skyldur: 
\ T erður að sitja 6 mánuði á landinu á ári í þrjú ár, rækta 40 ekrur 
og reisa hús $300.00 virði. 

W. W. CORY, 

Deputý of the Minister of the Interior. 


